WITO 


WA 

KUEANYA 

HIJRAH 


\a Sliavkli Alnl al-'A*i* liin Salili al-Jarliu* 




Wito wa kufanva Hijrah 

kutoka katika 

Miji ya Makafiri 

kwenda katika 

MIJI YA WAISLAM 


Na shaykh ‘Abd al- Az\z bin Salih al-Jarbu ’ 




YALIYOMO 

Utangulizi. 01 

Kutasiri neno "Dar" . 07 

Kutasiri neno "Hijrah" . 13 

Hukmu ya Hijrah kutoka katika Daral-lslam kwenda katika 

Dar al-Kufr . 14 

Hali Nne za Muhajir wa kweli, na Hukmu zake husika. 22 

Ukweli kuhusu mtu kuidhihirisha Dini yake. 47 

Kanuni za NJIAYA HIJRAH. 54 

Hitimisho. 69 

Kiambatanisho na.l. Waislam waliozaliwa katika miji ya Makafiri..72 

Kiambatanisho na.2. Hijrah kwenda miji ya Kufr. 78 

Kiambatanisho na.3. Mtu afanye Hijrah kwenda wapi?. 80 













Utangulizi [1] 

aJJI 


Hakika himdi zote zinamstahiki Allaah.Tunamuomba YEYE, Tunamuomba Msaada na 
Tunamuomba Msamaha. Tunajilinda kwake kutokana na Shari ya natsi zetu na Kutokana na 
Uovu wa matendo yetu. Yule mwenye Kuongozwa na Allaah basi hakuna wa kumpoteza, 
na Yule mwenye kupotezwa na Allaah basi hakuna wa Kumuongoza. 

Nashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwenye haqi ya kuabudiwa isipokuwa Allaah peke 
yake, hana mshirika; Na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni Mja na ni Mtume wake. 
Rahmah na Amani zimfikie mpaka siku ya Qiyaamah. 

Ama baada ya hayo; 

Waumini sasa hivi wamekuwa wakiwasikia walinganiaji waovu katika jamii zetu - 
Wale ambao wanataka kupotosha Dini yao na Ummah - kwa (kutaka) Waislam 
kujumuika/kuwa pamoja na kuishi na makafiri, na kwamba yatakikana tuogopane 
wenyewe kwa wenyewe, na siyo Wamagharibi, na wala siyo Makafiri, Serikali 
zilizo Ritadd [Serikali za Makafirij - na kwamba hakuna tatizo lolote sisi kuishi na 
Mayahudi na Manaswara [Wakristoj, au na tawala zinazowatumikia wao, na 
kwamba tatizo la Wamagharibi na Serikali zilizo Ritadd ni katika kuishi na sisi. 

Waongo hawa wamechanganya kati ya Rahmah na Uhuru mdogo, mahususi - uliotolewa 
na Uislam kwa watu wa kitabu, dhidi ya kuwatanya wao kuwa ni Maratiki; 

01 


[1 j.Tanbihi ya Mfasiri: Sharh na Maelezo yote ni ya Mwandishi, isipokuwa kama 
itaashiriwa vingine, na yanapatikana katika nakala halisi ya kitabu, isipokuwa rejea 
za Ayah na AhadTth, ambazo zote zimewekwa na Mfasiri. Sharh/maelezo yoyote 
yaloongezwa na mtasiri yatafuatiwa na (Mf).Pia mara nyingi nimetumia mabano 
haya () au [ ] kuongeza maneno yangu (Mtasiri wa Kiingereza - Kiswahili) ili kutikia au 
kukaribia zaidi maana iliyokusudiwa. 



na (wamechanganya kati ya) uchelewaji wa kutekeleza hukmu ya Riddah 
(Kuritadd) kwa MurtaddTn kutokana na kutokuwa na uwezo wa kutanya 
hivo, dhidi ya Kupenda kuishi nao, kwani hawatahamu Asili halisi ya Dini 
hii. Hawana Imani ya kweli katika 'Aqiydah hii, na hawatambui asili ya vita 
kati yetu na Maadui wa Allaah, ambao wako wa imani mbalimbali, hata 
baadhi yao ni katika wale wanaojinasibisha na Uislam. Mamluki hawa 
wamewapotosha Waislam, wakidai kuwa Uadui kati ya Waislam na 
Mayahudi, Wakristo, Tawala/Serikali za Kikatiri ni ule tu unaoegemea 
katika Maumbile (Uyakinitu) na mas-ala ya Kijamii, na kwamba ni juu yetu 
kuzihishimu dini zao mbovu na kuvumilia Uhuru wa maoni (Mawazo) wa 
MurtaddTn (Waasi), na kwamba kati yetu sisi na wao (Makatiri na 
MurtaddTn) kuna nukta mahususi za makubaliano, na kwamba Uislam 
unatazama nukta hizi maalum, na kwamba hatutakiwi kujishughulisha na 
nukta/mambo ya totauti, na kwamba Waislam wanawajibika kushirikiana 
na Wakristo na MurtaddTn (Waasi) dhidi ya Upagani (Ukanaji Mungu - 
Ukatiri) na Ukandamizaji, kwa sababu wao ni watu wa Kitabu, na 
MurtaddTn asili yao ni Waislam. Kuthibitisha haya yote, huenda na kuibuka 
na hoja zinazounga mkono upande wao, wakisema kuwa Allaah 
Amesema: 

"Na kama hao Maadui wakielekea kwenye amani, basi nawe pia elekea; 
Na Tawakkal kwa Allaah. Hakika YEYE ni Mwenye Kusikia yote, Mjuzi wa 
yote." [2] 

"Basi (wewe) yatangaze wazi yale uliyoamrishwa (Wala usijali Upinzani 
wao) na Jitenge (mbali) na Washirikina (na vitendo vyao)." [3] 

"Leo mmehalalishiwa kila vilivyovizuri. Na chakula cha wale waliopewa 
kitabu ni halali kwenu na chakula chenu ni halali kwao..." [4] 

02 


[2 ]. al-Anfal: 61 

[3] . al-Hijr: 94 

[4] . Al-Maidah: 05 



Na wanasahau au wanajisahaulisha wenyewe kwamba Allaah Ta'ala, 
kinyume chake anasema: 

"Na piganeni nao mpaka kusiwepo Fitnah, na Dini iwe ni ya Allaah tu. Na 
kama wakiacha basi kusiwepo na Uadui isipokuwa kwa Madhalimu." 151 

"Na wauweni (hao wanaokupigeni bure) popote muwakutapo na 
muwatoe popote walipokutoeni." 161 

"Na piganeni nao mpaka kusiwepo Fitnah (Shirki na Mateso) na Dini yote 
iwe kwa ajili ya Allaah. Lakini wakikoma, basi Allaah kwa wanayoyatenda 
ni Mwenye Kuona" 171 

"Basi mnapokutana (Vitani) na wale waliokuturu, wapigeni katika Shingo 
zao mpaka Muwauwe na (Kuwashinda kwa) Kuwajeruhi, basi hapo 
watungeni barabara pingu (Wachukuweni kwenu kama Mateka..." 181 

"Ewe Nabiy! Pambana Jihadi na Makatiri na Wanaafiq na kuwa Mgumu 
(Shupavu) kwao, na makazi yao ni Jahannam, na ubaya ulioje mahali pa 
kuishia (Nayo ni marejeo mabaya kabisa)." 191 

"Enyi mlio Amini! Piganeni [Jihadi] na wale Makatiri waliokaribu nanyi na 
waukute kwenu ukali na jueni kwamba Allaah yu pamoja na wenye 
Taqwa." [101 


03 


[5] .al-Baqarah: 193 

[6] .al-Baqarah: 191 

[7] .al-Anfal: 39 

[8] .Muhammad: 04 

[9] .at-TahrTm: 09 

[10] .at-Tawbah: 123 



Na Ayah na Hadiyth zingine zaidi ya hizi ambazo zinathibitisha ulazima 
wa kuwapinga watu hawa, na Kupigana nao mpaka wasilimu, na ikiwa 
mtu hawezi kuwapiga , angalau yeye aweze kujitenga nao na kuhama 
kutoka katika miji yao - Miji ya Kufru. 

Hakika mwenye akili ndogo ni Mjinga na hazingatii ukweli huu, kama 
wale ambao wanadanganya mambo ya Dini yao katika zama zetu hizi, 
ambapo wanasema kuwa tunaweza kuungana na watu hawa, 
kushirikiana nao dhidi ya Ukatiri [upagani] na Maumbile [Materialism], 
na wanawaona wao wote kama "Watu wa Dini, wenye lengo moja" 
Wakisahau matundisho ya Dini yetu na wanasahau matundisho ya 
historia. Hawa ndiyo wale wale waliowasaidia Mushirikun dhidi ya 
Waislam huko Makkah na MadTnah, na kwa kuwa nuru ya Da'wah 
ilichomoza katika zama zile, na zama hizi na kila zama, wamekuwa ni 
watu wanaochochea vita vya msalaba dhidi ya Waislam nchini Palestina. 
Hawa ndio watu ambao waliowafungulia miji yetu Mayahudi - 
Wakishirikiana na makafiri wenye tamaa (wapenda anasa) na pia hawa 
ndio wanaowatoa katika miji yao Waislam huko Ethiopia, Somalia, 
Algeria, Eritria, Yugoslavia, China, Turkistan, India, Kashmir, Ufilipino, na 
katika kila mahala. Hawa ndio kwa sasa, wamekuja na nguvu zao zote za 
kijeshi nchini Chechnya, na sasa wanafanya njama dhidi ya kikundi cha 
Harakati cha Taliban 1111 , na hawana wasaidizi isipokuwa wa serikali hizi za 
kitumwa. Baada ya haya yote, tuna wale wanaosema kwamba 
inawezekana kwetu sisi kuishi nao na kuzikubali (Kuziridhia) dini zao 
mbovu.Wanaoleta madai haya hawaisomi Qur-an. Ikiwa wanaisoma, 
hakika hawaielewi; Na kama wanaielewa, wanachanganya baadhi ya 


04 


[llj.Kitabu hiki kiliandikwa kabla ya Uvamizi wa Amerika nchini 
Atghanistan ambao ulisababisha Taliban kupoteza umiliki wa eneo hilo kwa 
muda.(Mf) 



Ayah na zingine, kwa sababu Uislam haujaingia ndani yao wala katika hisia 
zao. Kwao wao, hii siyo Imani ambayo Allaah hataikubali (yoyote nyingine) 
isipokuwa hii, wala si Dini ambayo inatakiwa kushinda zingine. 

Vita hii na makatiri ni vita ya Imani. Siyo vita ambayo imetokana na 
mgogoro wa vipande vya ardhi, au tofauti ya lugha, au Kuimarisha Jeshi, 
au Uchumi, au Teknolojia ya kisasa, tofauti ya maendeleo ya kiutamaduni, 
au lolote katika mambo kama haya ambayo kawaida huibuka na kupotea. 
Kwa hakika hata si kwa sababu ya Uadui dhidi yetu! 1121 Lakini ni Vita vya 
imani na Dini. Kama ambavyo wanatupiga vita kutokana na msimamo huu, 
haiwezekani kwamba ipo siku tutakuwa pamoja nao, midhali tu kuna joto 
kali kiangazi,jua lachomoza katika ardhi, na wanyama wanakimbia ovyo. 
Badala yake, lililolazima kwetu sisi ni kuwapiga wao kwa kutumia vyote 
tulivyojaaliwa katika nguvu (uwezo), na kama hatuwezi kufanya hivi, ni 
lazima tuwatenge/ tuwahame na tuhame katika miji yao, na tufanye kazi 
ya kuwaamsha Waislam kutoka Usingizini. Haya ni katika mambo ya 
msingi ambayo Waislam wanaweza kuyafanya kuinusuru Dini yao; na 
mistari hii michache si kitu kingine isipokuwa ni mjadala halisi wa jambo 
hili, na ni hatua ya Kueneza/Kusambaza ufahamu (Utambuzi) kwani Hijrah 
kutoka katika miji ya Kufr kwenda katika miji ya Kiislam ni katika hatua za 
mwanzo zinazoweza kuchukuliwa katika njia hii - Njia ya kujitenga kati ya 
Waumini na Madhalim wa ulimwengu huu, njia ya kulingania katika njia ya 
Allaah, njia ya Manabii, Wakweli, Ma- Shuhada, na Wema, na ni Marafiki 
wazuri walioje hawa! 


05 


[12]. Shaykh Muhammad bin IbrahTm Al as-Shaykh aliandika 
makala fupi akielezea sababu za kupigana na Kuanzisha Jihad 
dhidi ya Makafiri, yenye Jina: 'Kuwapiga wao kwa sababu ya 
Ukafiri wao' na hii inapatikana katika Mjaladi wa sita wa 
' Rasa'il' yake. 



Huenda ikawa kwamba mistari hii michache na maneno iliyoyabeba 
(mistari hii) itasaidia kama mwanga katika njia hii kubadilisha ukweli halisi 
ambao tunaupata sisi wenyewe, kwani tuko katika hali ambayo hakuna 
yeyote anayetutamani. 

Hijrah inaambatana na Malengo mawili: 

1. Kuepuka Fitnah, kutokana na khofu ya uovu wa Shirk; kwa sababu 
kadiri mtu anavyozidi kutangamana na mazingira ndivyo anavyozidi 
kuathiriwa nayo.Kwa hakika ,huenda Muislam akafuata hata nadharia 
ya mwonekeno wa makafiri(Tunamuomba Allaah Atukinge na Shari hii) 

2. Kusaidia katika Harakati za Kupambana na Maadui wa Allaah, kwa 
kwenda kuungana na Waislam, Kuwasaidia, Kufanya kazi ya 
kuziunganisha Safu Zao, na kuwa huru Kulingania na Kuisambaza Dini, 
ambayo Allaah ametuamrisha tuisambaze kwa watu. 


Kabla hata ya kulifafanua hili kwa kina, ni Muhimu Kwanza Kufafanua ni 
nini maana ya maneno Dar al-Harb na Dar al-Islam pamoja na aina 
mbalimbali za Z?dz’(Miji/Nchi). 


06 



NENO DAR HUMAANISHA NINI? 


Neno hili lina maana mbili; moja ya Jumla, nyingine maalum (mahususi). 

Maana maalum ni ile ambayo ma -Fuqaha wamesema ni kipande cha Ardhi 
ambacho kina mipaka inayozunguka makazi ya watu, sehemu za malisho 
ya mitugo/wanyama, na kilimo - kisichokuwa na paa. Kwa hivyo ardhi hiyo 
ina mimea kwa ajili ya Riziki na manutaa ya wakazi wake, kama 
inavyopatikana katika Raddal-Mihtar hla nd-Durral-Mukhtar . [131 

Maana ya kiujumla ya neno Dar ni eneo linalojumuisha natasi (Sehemu) 
ya wazi na (nyumba) majengo. Neno hili pia laweza kutumika kumaanisha 
kipande (Sehemu) chochote cha ardhi. Mwandishi wa Mujam al-Lughah 
amesema: "Dar ni Sehemu ya kuishi inayojumuisha Majengo (Nyumba) 
pamoja na vyenye kuyazunguka Majengo hayo (Nyumba), kama Allaah 
alivyosema: 

"Wakaingia kusaka (na kuwaua) kila pande za nyumba ( Diyai ) na ikawa 
ahadi ni ya kutekelezwa." [14] 

"Je,hukuwaona wale waliotoka majumbani mwao... (Diyarihim )” 1 ' 51 


07 


[13] .Kitabu hiki kiliandikwa na Muhammad bin AmTn bin 'Umar bin 
'Abd al-'AzTz bin Ahmad bin 'Abd ar-Rahman bin Najm ad-DTn 
(Ametariki 1252H), Maarutu kwa jina la Ibn 'Abidm, na hiki ni kitabu 
maartu cha Fiqh ya ki-Hanafi kinachojulikana sana kama Hashiyat 
IbnAbidin. (Mf) 

[14] .al-lsra: 05 

[15] .al-Baqarah: 243 



Hivyo, sasa twaweza kusema kuwa Dar yaweza kuwa ni Mji, Mkoa, Nchi, 
au hata Kijiji. Muhimu tu kwamba (eneo hili) lina kundi la watu ambao 
wanaishi katika (sehemu) eneo lolote la nchi hii, ambao (wanaongoza) 
Wanatawala kila nyaja ya mambo yake, iwe wanatawala kwa Shari'ah 
Tukutu (Za Allaah), au Za (Kutungwa na) Wanadam. Pia twaweza kusema 
kwamba Dar ni (sehemu) Eneo la nchi lenye (sehemu) maeneo 
madogomadogo ya nchi ambayo yako Chini ya Utawala/Uongozi wake. 

Kwa zama zetu sasa, na kwa kuzingatia desturi za kisasa, tunaweza 
kusema kwamba Dar ni Nchi, inayotatsiriwa kama Mkusanyiko/Mjumuiko 
wa majimbo madogomadogo, yenye mamlaka juu ya maeneo Fulani ya 
nchi, yenye Mipaka yake na makazi ya kuishi. Kwa hiyo, kiongozi wa Nchi 
[mji] hii - ikiwa anajulikana kama Khallfah, Amlr al-Mu-uminln, n.k - ni 
Mkuu wa Nchi hii. Hili ndilo lililomaanishwa na neno Dawlah wakati 
lilipotumiwa na ma -Fuqaha kuandika kuhusu Siasa za Kiislam, Hukmu za 
Uongozi,n.k. Hitimisho la jumla ni kwamba tunaweza kusema kuwa Nchi 
inajengwa juu ya Misingi Mitatu: Ardhi, Wananchi/Raia wa Ardhi hiyo, na 
Sheria (Za Kuwasimamia wananchi/Raia hawa). Na Nchi inaundwa na 
mjumuiko wa Serikali ndogondogo na Majimbo, ambapo kila jimbo 
linashiriki katika utendaji kazi wa jumla wa Nchi, kwa kila jimbo kutanya 
kazi pamoja ilikutikia lengo kuu, ambalo ni (kuchunga) kulinda maslahi ya 
kidunia na ya Kidini ya Waislam. 


08 




AINA ZA DIYAR 


01. DAR AL- ISLAM 

Ni sehemu yoyote ya nchi ambayo Hukmu za Kiislam ziko katika 
utawala (Zinatawala). Ash-Shafi' amesema: “Ni kila mji ambao 
hukmu za Kiislam ziko Dhahiri/Wazi (Zinadhihirishwa wazi). 

Wengine wamesema: "Haitakiwi kiwepo hata kipengele kimoja cha 
hukmu ya Kufru ndani yake, kama vile Kumkana Mtume, Kukana 
kitabu chochote miongoni mwa Vitabu vya Allaah, (Mzaha/Kebehi) 
lstihizai katika kipengele chochote cha Dini, au (Riddah) Ukafiri." 

Wengine wamesema: "Mji wowote ambao Adhana inadhihirishwa 
kwa watu wake, bila kikwazo chochote, na ambao Hukmu ya 
waislam inatekelezwa juu ya ma -DhimmJ (Ikitokea wanaishi hapo), 
na Watu wa Bid'ah hawako juu ya watu wa Sunnah." 

Wengine wamesema: "Mji wowote ambao Waislam wanaishi, hata 
kama watu wengine pia wanaishi nao humo, au mji wowote ambao 
Utawala wa Waislam uko juu zaidi" 

Hivyo nchi/miji ya Kiislam ni maeneo yote ambayo yako chini ya 
utawala wa Waislam, na wakazi wa miji hiyo wakiwa ni wale 
wanaoishi ndani ya mipaka yao - ya Waislam, pamoja na ma -DhimmJ 
- (maeneo haya) yakiwa na Uongozi Unaotekeleza Shari'ah za 
Kiislam. 


09 



02. DAR AL-KUFR 

Na hii ni nchi/mji ambao Sheria za Makafiri ziko juu zaidi, na ambapo 
hakuna vita na Waislam, na hukmu yake ni sawa na ile ya Dar 
al-Harb yenye Mkataba na Waislam. Kwa hiyo, kila Dar al-Harb 
inazingatiwa ni Dar al-Kufr, lakini si kinyume chake. 

03. DAR MURAKKABAH (MCHANGANYIKO) 

Na hii ni nchi/mji wenye tabia au hali zote (mbili): Si nchi ya Kiislam 
ambayo ndani yake Shari'ah za Kiislam zinatekelezwa, lakini pia si 
Dar al-Harb,ambayo wakazi wake ni makafiri. Lakini ni aina ya tatu, 
ambapo Muislam anapatiwa haqq kama inavyopasa kupatiwa, na 
mwenye kukengeuka (Kwenda kinyume na) Shari'ah ya Kiislam 
anapigwa vita kama inavyopasa kupigwa vita, kama Ibn Taymiyyah 
alivotaja katika iI-Futa wa al-Kubra ( 4 / 331 ) na Majmu ’ al-Fatawa 
( 28 / 142 ) 


04. DAR AL-HARB 

Na hii ni nchi/mji wowote ambao kuna hali ya Vita kati ya Waumini 
na Makafiri. Hivyo Dar al-Harb ni Dar al-Kufr ambayo iko katika vita 
na Waislam. 


05. DAR AL-'AHD (MKATABA) 

Na hii ni kila nchi/mji ambao umeweka (mkataba wa) Amani na 
Waislam kwa Kutowapiga (waislam). 


10 



06. DAR AL-BAGHl (UASI) 

Na hii inatafsiriwa kama Sehemu ya Dar al-lslam ambapo kuna 
kikundi cha waislam kimejitenga (kimeasi), kwa matamanio (Ahwa) 
yao, ili kumuasi (Kumpiga vita) Kiongozi/Mtawala wa Waislam wa 
nchi au mji huo. 

Na marejeo ya nukta hizi ili kutahamu kwa kina tafsiri za Diyar hizi, 
(marejeo) ni Vitabu vya Fiqh ambamo tafsiri hizi ziko nyingi. 
Izingatiwe kwamba baadhi ya Madhahib yanaona kwamba kuna 
aina tatu tu za Diyar, wengine wanasema Nne, n.k. Kwa hiyo, 
yeyote anayetaka maelezo ya kina kuhusu mada hii, anatakiwa 
kurejea katika mkusanyiko wa vitabu vya Fiqh vinavyojulikana, bila 
kujiwekea mpaka katika moja tu ya hayo, kutokana na Unyeti wa 
mada. 

Kwa hivyo, kinachokusudiwa (Kinachomaanishwa) kuhusu Dar 
al-lslam ni Nchi au Mji wowote ambao Utawala wa Waislam 
unateke!ezwa, au (mji) unakaliwa na Waislam, hata kama 
wanachangia (Wanaishi) na watu wengine, au (mji) ambao Shari'ah 
za Kiislam ziko juu, au Maeneo yote ambayo yako chini ya Utawala 
wa Waislam, wakazi wa miji hiyo wakiwa ni wale ambao wanaishi 
katika mipaka yao - ya Waislam, pamoja na ma-Dhimmi, na 
uongozi ukitumia Shari'ah za Kiislam. 


11 



Kinyume chake Dar al-Kufr ni uie mji ambao Utawala wa Makafiri 
uko juu I1SI , na hukmu yake ni sawa na ile ya Dar al-Harb ambao una 
Mkataba na Waislam, kwani kila Dar al-Harb ni Dar al-Kufr, lakini si 
kinyume chake. 


12 


[16]. Shaykh 'Abd al-'AzTz amesema: "Na katika yale yanayopaswa 
kufahamika ni kwamba kuna mambo ambayo yana kufr ambayo 
hayafahamiki isipokuwa na ma-'Ulama na Wanafunzi wenye 'llm kutokana 
na kwamba yanahitaji uangalifu/ujuzi na yamefichika sana. Kwa hiyo 
mambo hayo hayachukuliwi kuwa ni kufru ya wazi (Kufr bawah) 
inayojulikana na waislam wengi. Mathalani kuhukumu kinyume na 
aliyoyateremsha Allaah katika baadhi ya mambo, kwa makubaliano (ijmaa) 
hiyo ni kufr kulingana na vigawanyo vya Shaykh Muhammad bin IbrahTm, 
kuna mkanganyo mkubwa sana kuhusiana na hili katika ummah mzima wa 
Waislam kuwawajibishia wao Hijrah kutoka katika mji huo, na kuwaita 
wao ni Waovu kwa kutokufanya hijrah. Ndiyo maana Uislam umekuja na 
ukadhibiti hali kama hii ya kufr kwa ambalo lina dalili kutoka kwa Allaah, 
kiasi kwamba Muislam wa kawaida ataielewa kufr hiyo kabla ya ma 
'Ulamaa. Hii inatumika kama kizuizi/kinga kwa Yule anayemuasi kiongozi 
(Mtawala) kutokana na kuingia katika ugomvi na ummah mzima, ambapo 
wote watampiga vita wakati yeye ndiye aliye katika njia ya haqi (ya sawa)! 
Japokuwa kutokufanyika kufr ya wazi kumepelekea mkanganyiko miongoni 
mwa watu. Kwa hiyo uasi huu dhidi ya kiongozi na (kumpiga hadi) kumtoa 
- au Hijrah kwa wale wasioweza kumuasi - unatiliwa mkazo ikiwa (kufr) 
imefanywa wazi, kufr ya wazi. Na malengo ya sharti hili katika hadTth siyo 
kumlinda kiongozi Murtadd. Lakini ni kumlinda Mu-umin anayetaka 
kumuasi yeye, akitaka wajihi [Radhi] wa Allaah, na ambaye sababu zake za 
kumuasi zimethibiti (Ni za kweli), na ambaye ameona ambayo bila shaka ni 
kufr, lakini si ya wazi, (kufr bawah). Zaidi, ni kumsaidia Kiongozi ambaye 
amefanya tafsir mbaya (Ta'wTI) katika Shari'ah au Lugha ya kiarabu. 
Kadhalika ni kuepusha umwagaji wa damu za Waislam. 



HIJRAH: 


MAANA YAKE KILUGHA NA KIISLAM [KISHARLAH] 

Kuhusu maana yake kilugha, imeandikwa katika Lisan al- 
Amb cha Ibn Mandhur, na pia katika Taj al-Aius cha 
Az-Zubayd, kwamba mzizi wa neno (Hijrah), hajara ni 
kinyume cha "Muunganiko (unganisha)" na inamaanisha 
kukata muunganiko na kitu Fulani na neno hlijrah lipo katika 
hadlth: “Kumtenga mtu (kumhama/Kumgura) zaidi ya siku 
tatu haifai (hairuhusiwi)" ll7] 

Kuhusu maana yake katika Shari'ah, kwa ufupi ni: Kuhama 
Dar al-Flarb na kwenda Dar al-lslam, Kama alivyosema Ibn 
al-'Arabi (Rahimahullaah) katika Alikamal-Qur-an. 


Katika al-Mughm Ibn Qudamah al-Maqdisi anasema: 
“Ni kuhama kutoka Dar al-Kufr kwenda katika Dar o/-lslam." 

Sa'd bin 'AtTq (Rahimahullaah) anasema katika ad-Dumr 
as-Saniyyali “Ni mtu kujitenga mwenyewe kutoka katika 
maeneo ya ukafiri na Uovu/Madhambi (Maeneo yasiyo na 
Ta'ah) na kwenda katika maeneo ya Uislam na Ta'ah." 


13 


[17]. Ahmad (8960), na Muslim (2562) 



HUKMU YA HIJRAH KUTOKA DAR AL-KUFR KWENDA 
DAR AL-ISLAM 

Ma -fuqaha { Ma-'Ulama ) Rahimahumullaah wametotautiana 
juu ya hukmu ya msingi ya Hijrah - Je, Inaendelea?, Je llisha 
katika? Hapa kuna Rai mbili katika hili, na hakuna ya tatu, na 
totauti hii ya rai ni matokeo ya utotauti miongoni mwa 
Ma 'Ulama katika kuelewa dalili na maana yake. 

RAI YA KWANZA 

Ni kwamba (Hijrah) Imekwishakatika, na kwamba hukmu ya 
asili ya utaradhi (Uwajibu) wa Hijrah imekwishakatika. Wengi 
katika wale wanaoshikilia rai hii ni ma -Hanafi. 

Al-Jassas amethibitisha hili katika kitabu chake 
al-Qur-an aliposema, kuhusu Kauli ya Allaah: 

"Basi msiwafanye miongoni mwao marafiki wandani mpaka 
wahajir (Wahame) katika njia ya Allaah (Kwa ajili ya Dini ya 
AHaah)..." 1181 

" (Aya) hii yamaanisha - na Allaah ndiye Mjuzi Zaidi - Mpaka 
wasilimu na kuhajir (kuhama), kwa sababu Hijrah hutokea 
baada ya mtu kusilimu, na wakisilimu hakuna uratiki kati yetu 
na wao, isipokuwa wakitanya Hijrah; Na hii ni kama kauli ya 
Allaah: "Hamna nyinyi wajibu wa kuwalinda (wao kwa) lolote 
mpaka Wahajir..." 1191 

Na hili lilikuwa wakati Hijrah ilikuwa ni Wajib (Fardh), na 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema: 


[18] . an-Nisa': 89 

[19] . al-Anfal: 72 


14 



" 'Mimi niko mbali (Nimejitenga, niko kando) na kila Muislam 
anayeishi miongoni mwa washirikina (Makafiri),na niko kando na 
kila Muislam anayeishi na mshirikina (Kafiri).' Akaulizwa: 'Kwa nini, 
Ee Mjumbe wa Allaah?' Akajibu: 'Moto wao hautoonekana baina 
yao" [20] 

Kwa hiyo, Hijrah ilikatika tangu Fat-h Makkah (Kufunguliwa kuwa 
Mji wa Kiislam) ambapo baada ya hapo wajib wa Hijrah ulikatika 
(ulikoma). 

Imesimuliwa na Ibn 'Abas kwamba Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) alisema, siku ya Fat-h Makkah: "Hakuna Hijra 
tena. Badala yake, kuna Jihad na niyyah yake (Niyyah ya kupigana 
Jihad). Hivyo mnapoitwa (mtoke Kwenda kupigana Jihad), itikeni 
(Nendeni kupigana Jihad)." [21] 

Pia Abu Sa'Td al-Khudrl amesimulia kwamba mtu mmoja alimuuliza 
Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kuhusu Hijrah, 
ambapo Mtume akasema: "Ole wako! Hakika Jambo la Hijrah ni 
gumu sana. Je, unamiliki Ngamia wowote?" Mtu Yule akajibu 
"Ndiyo." Mtume akamuuliza: "Je, Unatoa Zakaah kwa ajili yao?" 
Yule mtu akajibu "Ndiyo." Kisha Mtume akasema: "Basi nenda 
ukafanye 'amali nyuma ya miji na vijiji, kwani Allaah 
hatakupunguzia chochote katika 'amali yako" 221 

Kwa hiyo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alimruhusu mtu 
huyu kuacha kufanya Hijrah. 


15 


[20] . Abu Dawud (2645), na ameisahihisha al-Alban 

[21] . al-BukharT (3077) na Muslim (1864) 

[22] . al-BukharT (1452) na Muslim (1865) 




Kadhalika imesimuliwa kwamba mtu alikuja kwa 'Abdullah 
bin 'Amr bin al-'As, akisema: "Nihadithie mimi jambo 
ulilolisikia kutoka kwa Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam)." Ambapo 'Abdulla bin 'Amr akasema: 
"Nilimsikia Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) akisema: 'Muislam ni Yule ambaye wamesalimika 
Waislam [wengine] kutokana na Ulimi wake na Mkono wake, 
na Muhajir ni Yule ambaye anaacha yale ambayo Allaah 
Ameyakataza." [231 (Mwisho wa maneno ya al-Jassas) 

Kadhalika Ibn 'AbidTn (Mwandishi wa kitabu Raddal-Mihtar 
‘ala ad-Durral-Mukhtdr) amesema: 

"Kuhusu kauli kwamba Yule atakayesilimu na asitanye hijrah, 
kwetu sisi, hawezi kurithi (Chochote) katika Waislam ambao 
wanaishi katika Mji wetu (Dar al-lslam), na kwamba Muislam 
anayeishi katika Dar al-lslam hawezi kumrithi Yule ambaye 
amesilimu na hakutanya Hijrah kuja kwetu, - awe salama au 
la katika Dar al-Harb - Hili limerudishwa (Limekataliwa) kwa 
kile walichokisema baadhi ya ma-'L//omo wetu, kwamba 
jambo hili linaonekana kuwa lilikuwa likitanyika mwanzoni 
mwa Uislam, wakati ambao Hijrah ilikuwa ni Wajib (Lazima). 
Hauoni kwamba Allaah Ta'ala ameondoa Kizui chochote kati 
ya Yule anayehajir na Yule asiyehajir, aliposema: 

"Na wale walioamini lakini hawakuhajir (Hawakuhama), 
hamna nyinyi wajib wa kuwalinda (wao kwa) lolote mpaka 
wahajir..." 1241 


[23] .al-Bukhari (10) 

[24] .al-Anfal: 72 


16 



Kwa hiyo, pindi ulinzi ulipoondolewa kwao, hivyohivyo 
ilikuwa kuhusu urithi wowote, kwani hukmu ya Mirathi 
imeambatanishwa na ile ya ulinzi. Lakini leo hii wanatakiwa 
kurithiana kila mmoja, kwa sababu hukmu ya Hijrah 
imeshakatika, kulingana na kauli ya Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam): "Hakuna Hijrah baada ya Fat-h 
(Makkah).'" 1251 (Mwisho wa maneno ya Ibn 'AbidTn) 

Na kauli nyingi kama hizi zimesemwa tofauti na za hawa ma- 
'Ulama wawili, kwamba Hijrah ilishakoma, kwani Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema: "Hakuna Hijrah 
baada ya Fat-h (Makkah)" na amesema: "Hijrah 
imeshakatika. Kuna Jihad tu, na Niyyah yake (ya Kupigana 
Jihad)" 

Imesimuliwa pia kwamba Safwan bin Umayyah, pindi 
aliposilimu, aliambiwa: "Hakuna Dini kwa Yule asiyehajir." 
Hivyo alikuja MadTnah na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) akasema: "Nini kimekuleta hapa, Aba Wahb?" 
Akajibu: "Niliambiwa kwamba Hakuna Dini kwa asiyefanya 
Hijrah." Hivyo Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
akamwambia: "Rudi,Ee Aba Wahb ndani ya Makkah, na baki 
nyumbani kwako, kwani Hijrah imeshakatika. Kuna Jihad tu 
na Niyyah yake (ya kupigana)" 1261 


17 


[25] .al-Bukhari (6/3) na Muslim (3/1487) 

[26] . Imenukuliwa katika Suium ya Sa'Td bin Mansur 



RAI YA PILI 


Rai ya pili, ambayo ndiyo rai ya wengi - kadhalika baadhi ya 
ma-Hanafi waliochanganya rai ya madh-hab yao kama vile 
Hasan, aliyeona kwamba hukmu ya Ayah inamhusu kila 
anayeishi katika Dar al-Harb, na anana kuwa Hijrah kwenda 
Dar al-lslam daima ni Wajib, na rai hii imenukuliwa na 
al-Jassas, ambaye alitofautiana naye (Hasan) juu ya hili. 

Wengine waliobeba rai hii - na hii bila shaka ni orodha ndefu 
sana ikiwa ni pamoja na al-Khattab, at-Tayyibl, an-NawawT, 
al-Hafidh Ibn Hajar al-'AsqalanT, Ibn Qudamah al-MaqdisT, 
Ibn al-'ArabT, Ibn Taymiyyah, pamoja na mwanafunzi wake 
Ibn al-Qayyim, ash-Shawkan, na wale waliokuja baada yao. 
Pia katika kuzungumzia rai hii, na Kuiona kuwa ni yenye 
Nguvu, wamekuwa viongozi wa Da'wah as-Salafiyyah 
wamekuwa wakianza na muhyid-dTn Muhammad bin 'Abd 
al-Wahhab, mpaka kumfikia Muhammad bin IbrahTm 1271 

Kuhusu hili, Ibn al-'ArabT amesema katika Ahkamal-Qur-dth 
Hijrah ni kuhama (Kugura) Dar al-Harb kwenda katika Dar 
al-lslam na ilikuwa wajib wakati wa Mjumbe wa Allaah 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), na hukmu hii iliendelea 
baada yake kwa mwenye kujikhofia (mwenyewe). 
Kilichokoma (Kilichokatika) ni lengo maalum la asili la kuhajir 
kwenda kwa Mtume (SwallaUaahu 'Alayhi wa Sallam) na 
ndiyo maana alisema: '...Kuna Jihad na Niyyah yake (Ya 
kupigana Jihad)"' 

18 


[27].Rejea mada kuhusu Jihad katika Chapa ya Pili ya ad-Durar 
as-Saniyyah. Hii pia ilikuwa ni Rai ya Shaykh, 'Allamah Ibn Baz, 
kadhalika Shaykh 'Abd ar-Razzaq 'AfTfT (Rahimahumullaah) 



At-TayyibT na wengine wamesema: "Maana ni kwamba hitaji 
la kila mmoja la Hijrah ambayo ilihusisha mtu kuhama mji 
(Nchi) wake kwenda MadTnah lilishaisha (Limeshatika 
mwisho), lakini hukmu ya mtu kuacha nchi/mji wake kwenda 
Jihad (Imebakia) inaendelea, kama inavyobakia Niyyah ya 
kheri nyingine yoyote, kama vile Kuondoka/Kuhama Dar 
al-Kufr, kutoka kwenda kutafuta 'llm, au kukimbia Fitnah. 

An-NawawT amesema: "Kinachomaanishwa ni kwamba kheri 
iliyokuwa ikipatikana ambayo ilikatika kutokana na kukatika 
kwa Hijrah yaweza pia kupatikana kupitia Jihad, na Niyyah 
njema (Nzuri)." 

Ibn Qudamah amesema, katika al-Mughnl akiwajibu wale 
wanaoiona hukmu kuwa imekatika: 

"Tuna yale yaliyosimuliwa na Mu'awiyah, kwamba amesema: 
Nilimsikia Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
akisema: 'Hijrah haitakatika mpaka Tawbah ikatike, na 
Tawbah haitakatika mpaka jua lichomoze kutoka (upande 
wa) magharibi.' 1281 

Pia imesimuliwa kwamba Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) amesema: 'Hijrah haitakatika midhali Jihad iko 

yaendelea.' 1291 Kwa (hadithi) hii, pamoja na Ayah 
zinazohusiana, na hadithi nyingi ambazo zinazotolea dalili hili, 
mtu aweza kuona kwamba maana ya hukmu hii inaenea 
zama zote. 

19 


[28] .Ameisahihisha al-Alban katika sahlh sunan AbiD q wud (2166) 

[29] .Ameisahihisha al-Alban katika sahjh al-jami (1991) na us- 

Silsilali as-SahJha (1674) 



Kuhusu hadithi wanazozileta kama dalili: 


Alichomaanisha Mtume kwa kauli yake "Hakuna hijrah baada 
ya Fat-h (Ushindi)" ni kwamba hakuna hijrah kutoka katika 
mji uliotwaliwa (Funguliwa) na waislam (mji ambao 
umevamiwa na waislam na wakauteka ukawa chini yao). 
Kuhusu kauli yake kumwambia Satwan "...Hijrah 
imeshakatika" hii ilihusu Makkah, kwa sababu Hijrah ni 
kuhama mji wa Makatiri. Kwa hiyo mji (Nchi) huu ukitwaliwa 
(Ukitunguliwa na Waislam), hauhesabiwi (Hauwi) tena kuwa 
ni mji wa makatiri, na Hijrah haiwi tena wajib (Lazima) kutoka 
katika mji huo. Kadhalika mji/Nchi yoyote (iliyotwaliwa) 
iliyoshikwa na Uislam siyo tena nchi inayohamwa.Badala 
yake,Hijrah inatanyika Kuuhamia-Kwenda katika mji huo." 
(Mwisho wa maneno ya Ibn Qudamah) 

Huu ni Uchambuzi uliotupishwa sana juu ya jambo hili, na 
mtazamaji mwenye utahamu na uoni atagundua kwamba Rai 
ya wengi kuwa hukmu (ya Hijrah) haijakatika na kwamba 
hukmu bado iko - yaendelea, ni Rai yenye nguvu, kwa kuwa 
ni wajibu juu yetu kutanyia kazi dalili za pande zote mbili, na 
si upande mmoja tu. Mtu hawezi kushawishiwa na rai ya 
hukmu ya kukatika Hijrah labda asilinganishe Nusus zenye 
dalili, na kulinganisha dalili yawezekana kabisa - 
Walhamdulillaah kwani wengi wa ma-'Ulama wamewajibu 
wale wanaoshikilia rai kinzani ya kukatika (hukmu). 


20 



Kilichobaki kwetu sisi ni kutambua kwamba wale waliotoa rai 
kwamba Hijrah bado ipo, na kwamba yaendelea - 
Wametotautiana kwamba Je, (Hijrah) ni Wajib, 
lnapendekezwa (Mustahabb), au inasisitizwa (Mandub); Na 
kama ningewasilisha kauli za ma-'Ulama kuhusu mambo haya 
urefu wa tafiti hii ungekuwa si wa kawaida, na msomaji 
angepotea (Angetatizika). Lakini kwa juhudi ndogo 
nitafupisha suala hili kwa kusema kuwa kuhusu suala la 
Hijrah, hatuweii kuhukumu kuwa na Wajib bila mipaka, kama 
tusivyoweza kuhukumu kuwa imehimizwa sana pasipo na 
mipaka, au inapendekezwa. Badala yake mtu atazame katika 
vigezo yakinifu kabisa na hali (mazingira) ya muhajir, na hali 
ya mji anaouhama, vilevile hali ya mji anaohamia. Kwa 
namna yoyote, chukulia kwamba anahajir kutoka Dar al-Kufr 
kwenda Dar al-lslam; Mji wa maasi kwenda mji wa Ta'ah, 
mkaazi huyu wa Dar al-Kufr akitaka kuhajir kwenda katika Dar 
al-lslam atajikuta mwenyewe katika moja ya HALI NNE, 
nitakazozieleza katika kipengele kinachofuata. 


21 



HALI NNE ANAZOWEZA KUWA NAZO MUHAJIR 
[MWENYE KUFANYA HIJRAH] 

NA 

HUKMU ZAKE HUSIKA 

Muhajir atajikuta kwamba anakuwa katika moja ya hali nne 
zifuatazo: 

1. Hawezi kuidhihirisha Dini yake katika Dar al-Kufr, na 
anauwezo wa Kufanya Hijrah. 

2. Hawezi kuidhihirisha Dini yake katika Dar al-Kufr na 
Hawezi kufanya Hijrah. 

3. Anaweza kuidhihirisha Dini yake katika Dar al-Kufr, 
na hawezi kufanya Hijrah ikiwa angependa kuhajir. 

4. Anaweza kuidhihirisha Dini yake katika Dar al-Kufr na 
ana uwezo wa kufanya Hijrah ikiwa angependa 
kuhajir. 

KUHUSU HALI YA KWANZA; Kwamba hawezi kuidhihirisha Dini 
yake katika Dar al-Kufr na anaweza kuhama, hapo ma-'Ulama 
wamekubaliana kwa pamoja kuwa katika hali hii HIJRAH Nl 
WAJIB. [301 Na yeyote ambaye hata hama (Hatafanya hijrah) yuko 
katika hatari ya Adhabu, na anakuwa ni mmoja kati ya wale 
ambao Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amejitenga 
(Yuko mbali) nao. 


22 


[30].Hili litaelezwa baadaye katika maneno ya ash-Shawkan. Na katika 
al-Jami’al-Muhdhab amesema: "Kuhusu uwajibu wa Hijra kutoka katika 
Dar al-Kufr, ma-'Ulama wametotautiana juu ya uwajib na kutokuwepo 
uwajib wa kutanya hivo. Lakini kuhusu wajib wa Hijrah kutoka Dar al-Kufr, 
wamekubaliana pamoja katika hili." 



Ki-ukweli ikitokea kuwa mtu huyo ni mwanamke ambaye 
hawezi kupata Mahram, na anahisi kuwa anaweza kupata 
njia iliyo salama ya kutoka katika Dar al-Kufr, au kwamba 
khatari ya kubaki Dar al-Kufr inazidi khatari ya kusafiri 
mwenyewe peke yake, Hijrah inakuwa wajib kwake [311 
kutokana na kauli ya Allaah: 

“Hakika wale ambao Malaika wamewafisha, hali 
wamezidhulumu nafsi zao (Kwa kutohajir), (Malaika) 
Watawaambia: 'Mlikuwa katika hali gani (Katika jambo la Dini 
yenu) ?' Watasema: 'Tulikuwa Madhaifu katika ardhi hiyo.' 
(Malaika) Watasema: 'Ardhi ya Allaah haikuwa na wasaa na 
nyinyi kuhamia humo?' Basi hao makazi yao ni Jahannam, 
nayo ni marejeo mabaya kabisa ." 1321 

Na Ayah hii ina Makemeo Makali ambayo hayatolewi kwa 
yeyote isipokuwa kwa Yule mwenye kufanya kitu 
kilichokatazwa, au kuacha wajib (fardh). Pia ni wajib 
kulingana na hadithi ya JarTr bin 'Abdillah: "Niko mbali na kila 
Muislam anayeishi miongoni mwa Washirikina." l33] Kadhalika 
hadithi "Hijrah haitakatika, maadam adui kashapigwa 
vita." m 


23 


[31] .Hii ni katika moja ya hali ambayo ma-'Ulama wamemruhusu 
mwanamke kusafiri bila ya mahram,ikiwa tu njia ni salama. Hii ni 
kutokana na Umuhimu na hadhi yake (Hijrah) kama kigezo ama 
kipambanuzi kati ya wale walio Waumini wa Kweli na wale Wasio 
waumini wa kweli. 

[32] .an-Nisa': 97 

[33] .at-TirmidhT (4/155), na ameisahihisha al-AlbanT 

[34] .Ahmad (1/192), na al-HaythamT amesema watu wake ni 
madhubuti. 



Kuhusu hadithi "Hakuna Hijrah baada ya Fat-h (Ushindi)" Hii inamaana 
kwamba hakuna Hijrah kutoka Makkah baada ya kutwaliwa kwake 
(Kuchukuliwa na Waislam), kutokana na hadhi yake kama Dar al-lslam 
mpaka Siku ya Qiyaamah, na hii ni rai ya Jamhuri ya ma-'Ulama kuhusu 
hadithi hii, isipokuwa wachache miongoni mwao. 

Katika Subulas-Salam, as-San'anT amesema: 

Hadithi hii [35] ni dalili ya wajib wa Hijrah kutoka katika Miji ya Wasirikina 
(makatiri), totauti na Makkah, na hii ni rai ya wengi (Jumhur), kutokana na 
hadithi ya JarTr, na kutokana na kilichoripotiwa katika njiaambayo ni 
marfu': "Allaah hakubali kitendo chochote kutoka kwa Mushrikina baada 
ya (Kusilimu) Kuingia katika Uislam, mpaka ajitenge mwenyewe na 
Washirikina, ( awe pamoja) aishi na Waislam ." 1361 Na kutokana na maana 
ya jumla ya Kauli ya Allaah: 

"Hakika wale ambao Malaika wamewatisha, hali wamezidhulumu nafsi 
zao (Kwa kutohajir), (Malaika) Watawaambia: 'Mlikuwa katika hali gani 
(Katika jambo la Dini yenu) ?' Watasema: 'Tulikuwa Madhaifu katika ardhi 
hiyo.' (Malaika) Watasema: 'Ardhi ya Allaah haikuwa na wasaa na nyinyi 
kuhamia humo?' Basi hao makazi yao ni Jahannam, nayo ni marejeo 
mabaya kabisa ." 1371 


24 


[35] . Anamaanisha hadithi ya: "Mimi niko kando na kila muislam anayeishi 
miongoni mwa Washirikina" na Ibn Hajar amesema, katika Bulugh al- 
Maram: "Imesimuliwa na Abu Dawud, at-Tirmidh7,na an-Nasa'7,na sanad 
yake ni sahlh" 

[36] .lbn Majah (2536) na at-TirmidhT (4/155), na al-Albanl amesema ni 
Hasan katika as-Silsilah as-Sahlhah (369) na Irwa' al-Ghalll (5/32) 



Na ma-'Ulama wachache wana rai kwamba Hijrah si Wajib, na kwamba 
hadithi zote kuhusu suala hili (La Hijrah) zimefutwa na hadithi ifuatayo ya 
Ibn 'Abbas (Radhiyallaahu 'Anhu): "Hakuna Hijrah baada ya Fat-h 
(Ushindi). Badala yake, kuna Jihad na Niyyah yake (Ya kupigana Jihad)." 
Wamesema kwamba Hadithi hii ni ya jumla, na inafuta Hijrah iliyotajwa 
mwanzo, na kwamba Mtume hakuwaamrisha wale Waarabu waliosilimu 
kuhajiri kwenda kwake (Kuhamia katika Mji wake wa MadTnah) na 
hakuwakemea kwa kubaki kwao katika miji yao, na kwa sababu Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) wakati alipotuma Jeshi kwenda 
kutwaa/kufungua mji, alikuwa akiwaambia Viongozi wao: " Pindi 
ukikutana na adui yako miongoni mwa Mushirikina walinganieni katika 
Mambo Matatu. Lolote kati ya haya watakapokujibu, wakubalie na 
ujizuwie; Na Jizue mwenyewe usiwadhuru kwa lolote. Walinganie katika 
Uislam (Walinganieni Wasilimu). Wakikujibu, Wakubalie, na jizuie 
kupigana nao. Kisha walinganieni wahame kutoka katika Miji yao waende 
katika mji wa MuhajirTn (MadTnah), na wajulishe kwamba, wakifanya 
hivyo, watapata Fadhila (Haki) na Ahadi zote za MuhajirTn. Wakikataa 
Kuhajir, waambie kuwa watakuwa (na hadhi ya) kama mabedui (al-A'rab), 
na watakabiliwa na Amri za Allaah, kama vile waumini..." [38] Kwa hiyo 
hapa hakuwawajibisha wao kufanya Hijrah, na hadithi zingine 
zinatafsiriwa kuhusu Yule ambaye anaona hakuna usalama katika 
kuitekeleza Dini yake, na wamesema kuwa hivi ndivyo tunavyolinganisha 
hadithi. 

Wale wanaoona Uwajib wa Hijrah wamelijibu hili kwa kusema kwamba 
Hadithi inayosema kuwa Hakuna Hijrah ni maalum kuhusu Makkah, kama 
inavyothibitishwa na kauli ya Mtume: "...baada ya Fat-h (Ushindi)..." kwani 
Hijrah ilikuwa wajib kutoka Makkah kabla ya kutwaliwa (na waislam). 

25 


[37] .an-Nisa': 97 

[38] .Muslim (1731) 



Ash-Shafi'i amesema katika Ahkamal-Qur-an, 

" 'Na Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alimuwajibisha 
mwenye kuweza kufanya Hijrah kuhama (Kuhajir) ikiwa alikuwa katika 
wale waliofitiniwa kutokana na Dini yao na Hakuzuiwa kuondoka 
(Kuhama). Hivyo palisemwa kuhusu mtu aliyekufa, alibaki nyuma badala 
ya kuhama: 

'Hakika wale ambao Malaika wamewafisha, hali wamezidhulumu nafsi zao 
(Kwa kutohajir), (Malaika) Watawaambia: 'Mlikuwa katika hali gani (Katika 
jambo la Dini yenu) ?' Watasema: 'Tulikuwa Madhaifu katika ardhi hiyo.' 
(Malaika) Watasema: 'Ardhi ya Allaah haikuwa na wasaa na nyinyi 
kuhamia humo?' Basi hao makazi yao ni Jahannam, nayo ni marejeo 
mabaya kabisa.' [39! 

Na Allaah 'Azza wa Jall alifafanua Udhuru wa walio wanyonge (Madhaifu); 
'Isipokuwa wale waliokuwa Madhaifu kweli katika wanaume na wanawake 
na watoto ambao hawakuweza kupata hila yoyote wala hawawezi 
kuongoza njia (Kwenda MadTnah). Basi hao asaa Allaah Atawasamehe.Na 
Allaah Daima ni mwingi wa Kusamehe, Mwingi wa Kughufiria .' [401 

Na inasemwa kwamba tamko 'Asaa (Huenda)' linapotoka kwa Allaah, 
linamaanisha wajibu (sharti) alojiwekea juu yake mwenyewe. Na Sunnah 
ya Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) imethibitisha 
kwamba Hijrah ni wajib kwa mwenye uwezo anayekhofia kufitiniwa kwa 
sababu ya Dini yake, kwenda katika mji ambao atakuwa salama, kwani 


[39] .an-Nisa' : 97 

[40] .an-Nisa' :98-99 


26 



Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliwaruhusu baadhi 
ya watu kubaki Makkah baada ya Kusilimu kwao - ikiwa ni 
pamoja na 'Abbas bin 'Abd al-Mutallib, na wengineo - ikiwa 
hawajikhotii Fitnah. Na alikuwa akiyaamuru majeshi yake 
kuwaambia wale (Maadui) waliosilimu: 'Mkihajir, mtapata 
kile ambacho ni kwa ajili ya MuhajirTn, na ikiwa mtabaki 
(Hamtahajir) , hivyo mtakuwa kama mabedui' na hakuwapa 
(chaguo) Khiyari zaidi ya hizi." (Mwisho wa maneno ya 
as-Shafi'T). 

Na mwandishi wa Naylal-Awtar- Ash-ShawkanT amesema, 
katika mada "Kuishi miongoni mwa Makafiri": 

" Na Ibn al-'ArabT amesema: 'Hijrah ni Kuhama Dar al-Harb 
kwenda Dar al-lslam, na ilikuwa ni wajib zama za Mume 
(SwallaUaahu 'Alayhi wa Sallam), na uwajib huu uliendelea 
baada ya zama zake kwa Yule anayejikhotia.' Na imesemwa 
katika al-Bahi w kwamba kuna ijma' kuwa Hijrah ni wajib 
kutoka Dar al-Kufr, kiasi cha kwamba mtu anayeacha kutanya 
hivi ametanya kitendo cha maasiya. Na Ja'far bin Mubashir na 
baadhi ya Hadawiyyah [/[2] wamesema kwamba Hijrah ni wajib 
kutoka katika miji ya maasiya na madhambi, na wameweka 
hukmu hii kwa njia ya Q/yds [431 kuhusu hukmu ya Dar al-Kufr, 
na ni Qiyas katika mambo mawili tofauti. 


27 


[41] . Anakusudia kitabu al-Bahraz-Zikharal-Jami'liMadhalub ‘Ulama al-Amsar 

na ni kitabu cha Fiqh ya Zaydiyya cha Ahmad al-Murtadl, na kina mijaladi 6. 

[42] .Hili dhehebu la ki-ShT'ah ambalo linajinasibisha na Muhammad bin al-HadT, na 
lilienea sana Yemen wakati wa zama za as-San'an . Alikuwa akitumia Rai nyingi za 
Fiqh yao kutokana na kusambaa kwao sana. 

[43] . Qiyas: Uchambuzi wa kiakili.(Mt) 



Ukweli ni kwamba siyo wajib kuhama kutoka mji wenye 
Madhambi kwani bado unachukuliwa kuwa ni Dar al-lslam, 
na kulinganisha Dar al-lsla na Dar al-Kufr kwa sababu tu ya 
kuwepo kwa maasiya ya wazi katika mji huo siyo sawa ikija 
katika kuelezea jambo hili. Na kuhusu aina ya Diyar (Miji), 
udhuru wa kishari'ah wa kutokuhama miji hiyo, ma-Fuqaha 
wametanya Tafiti nyingi za kina ambazo si sawa kuziwasilisha 
hapa." (Mwisho wa maneno ya aas-ShawkanJ) 

Kutokana na kauli hizi ambazo zinaungwa mkono na dalili 
kutoka katika Shari'ah, inadhihirika kwetu sisi kwamba Hijrah 
katika hali hii ya kwanza ni wajib binafsi (wa mtu mmoja 
mmoja), na hakuna shaka hata kidogo katika hili. 

HALI YA PILI 

Kwamba Hawezi kuidhihirisha Dini yake katika Dar al-Kufr na 
Hawezi kufanya Hijrah - ma-'Ulama wamekubaliana katika 
hali hii kwamba Hijrah si wajib, hakuna tofauti ya rai 
inayojulikana kuhusu nukta hii. Na hii ni kutokana na Kauli 
YAKE (Allaah): 

'Isipokuwa wale waliokuwa Madhaifu kweli katika wanaume 
na wanawake na watoto ambao hawakuweza kupata hila 
yoyote wala hawawezi kuongoza njia (Kwenda MadTnah). 
Basi hao Asaa Allaah Atawasamehe.Na Allaah Daima ni 
mwingi wa Kusamehe, Mwingi wa Kughufiria.' [441 


28 


[44]. An-Nisa' : 98 



Na kutokuwa na uwezo hapa yaweza kuwa ni kwa sababu ya 
Maradhi (Ugonjwa), Kulazimishwa kubaki katika Dar al-Kufr, 
au Udhaifu - kama ule wa Wanawake, Wazee, n.k - au aina 
yoyote ya udhaitu ambao unamuondolea mtu wajib wa 
Hijrah. 

Ibn Qudamah amesema katika al-Mughm: 

"Hali ya pili inahusiana na mtu ambaye hawajibiki Kuhama, 
na huyu ni Yule ambaye hana uwezo wa kutanya hivo 
(Kuhajir), iwe kutokana na Maradhi, kukandamizwa, udhaitu 
wa wanawake na wazee, na yanayotana nayo. Kwa hiyo watu 
hawa hawawajibiki kuhajir (Kuhama), kutokana na kauli ya 
Allaah: 

'Isipokuwa wale waliokuwa Madhaitu kweli katika wanaume 
na wanawake na watoto ambao hawakuweza kupata hila 
yoyote wala hawawezi kuongoza njia (Kwenda MadTnah). 
Basi hao Asaa Allaah Atawasamehe.Na Allaah Daima ni 
mwingi wa Kusamehe, Mwingi wa Kughufiria.' [451 

Kwa ajili ya hili, as-Shafi' amesema, katika al-Umm na Ahkam 

ai-Qur-an: 

'Kwa hiyo, Allaah 'Azza wa Jall - amewapa udhuru wale 
ambao wamefitiniwa ambao hawawezi kufanya Hijrah, na 
Amesema: 'Anayemkufuru Allaah baada ya Imani yake 
(Uislam wake), isipokuwa yule aliyeshurutishwa 
(Aliyelazimishwa) kufanya hivyo, hali ya kuwa moyo wake - 


29 


[45].an-Nisa' : 98 



umetua juu ya imani yake, lakini wanaovifungulia vifua vyao 
ukafiri, hao ghadhabu ya Allaah iko juu yao na watapata 
adhabu kubwa.' [46] 

Na alimtuma kwao Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) kuwaambia kuwa Allaah 'Azza wa Jall - amewapa 
njia ya kutokea, na Allaah 'Azza wa Jall - amefafanua udhuru 
wa wenyekukandamizwa, ambapo amesema: 

'Isipokuwa wale waliokuwa Madhaifu kweli katika wanaume 
na wanawake na watoto ambao hawakuweza kupata hila 
yoyote wala hawawezi kuongoza njia (Kwenda MadTnah). 
Basi hao asaa Allaah Atawasamehe.Na Allaah Daima ni 
mwingi wa Kusamehe, Mwingi wa Kughufiria.' [471 

Na inasemwa kwamba tamko 'Asaa (Huenda)' linapotoka 
kwa Allaah, linamaanisha wajibu (sharti) alojiwekea juu yake 
mwenyewe. Na Sunnah ya Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) imethibitisha kwamba Hijrah ni wajib kwa 
mwenye uwezo anayekhofia kufitiniwa kwa sababu ya Dini 
yake, kwenda katika mji ambao atakuwa salama, kwani 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) aliwaruhusu baadhi 
ya watu kubaki Makkah baada ya Kusilimu kwao - ikiwa ni 
pamoja na 'Abbas bin 'Abd al-Mutallib, na wengineo - ikiwa 
hawajikhofii Fitnah. Na alikuwa akiyaamuru majeshi yake 
kuwaambia wale (Maadui) waliosilimu; 'Mkihajir, mtapata 
kile ambacho ni kwa ajili ya MuhajirTn, na ikiwa mtabaki 
(Hamtahajir) , hivyo mtakuwa kama mabedui' na hakuwapa 
(chaguo) Khiyari zaidi ya hizi." (Mwisho wa maneno ya Ibn 
Qudamah) 

30 


[46] . An-Nahl: 106 

[47] .an-Nisa' : 98 



Na Ibn Taymiyyah amesema katika ,il-Fatawa( Mjaladi wa 18): 


"Hivyo Hijrah hii iliruhusiwa wakati ambao Makkah na miji 
mingine ilikuwa ni Dar al-Kufr na Dar al-Harb, na imani 
(Uislam) ilikuwa MadTnah. Kwa hiyo Hijrah kutoka Dar al-Kufr 
kwenda Dar al-lslam ilkuwa ni Wajib kwa Yule ambaye 
aliweza kuifanya (kuhajir)." 


HALI YA TATU 

Kuhusu hali ya tatu kwamba Anaweza kuidhihirisha Dini yake 
katika Dar al-Kufr, na hawezi kufanya Hijrah ikiwa angependa 
kuhajir, hii haitofautiani na Hali ya pili isipokuwa katika 
kipengele cha kuidhihirisha Dini wazi. Hapa anaweza 
kudhihirisha Dini yake, na katika hali iliyopita hawezi. Hivyo 
kama tulisema katika hali ya pili kwamba Hijrah si wajib juu 
yake, na kwamba anaruhusiwa kubakia mpaka Allaah Ta'ala 
atakapomjaalia njia ya kutokea, hapana budi kutoa hukmu 
sawa katika hali hii. Lakini ni muhimu katika hali zote mbili 
kwamba atumie nafasi/fursa yoyote awezayo, na atumie 
mbinu zote ziwezekanazo katika kutoroka na kuhama katika 
miji hii. 


HALI YANNE 

Kwamba Anaweza kuidhihirisha Dini yake katika Dar al-Kufr 
na ana uwezo wa kufanya Hijrah ikiwa angependa kuhajir, 
hapa ndipo ambapo mtu anamfunga farasi wake, twaweza 
kusema, kwani ma-'Ulama wametofautiana juu ya hili. Hivyo 
kuna baadhi yao hawanakuona kuwa Hijrah yatakiwa 
ifanyike. 


31 



Kwa hakika, kama tutakavyotaja baadae, baadhi ya ma -Shafi' 
hata wameonelea kuwa ni [haram] hairuhusiwi ikiwa 
anaweza kumuabudu Allaah na Kuwalingania watu katika dini 
ya Uislam! Kwa upande mwingine,kuna ma-'Ulama wale 
ambao bado wanaonelea kuwa Hijrah ni wajib katika hali hii, 
na wanaona kuwa yeyote ambaye hakuhajir kuwa ni mwenye 
madhambi. 

Na kabla ya kuzama katika dalili za makundi haya mawili na 
kubanisha rai yenye nguvu, ni muhimu kujua kwamba Hijrah 
inaweza kutanyika kwa namna kadhaa totauti Kutoka Dar 
al-Kufr kwenda katika Dar al-lslam, Kutoka mji (wenye) wa 
Bid'ah kwenda mji wa Sunnah, kutoka mji wa madhambi 
kwenda katika mji wa mema (Ta'ah), kutoka mji ambao kwa 
kiasi kikubwa unatawaliwa na Uislam kwenda mji 
unaotawaliwa na Uislam kabisa, hukmu juu ya hijrah 
intofautiana kulingana na namna zake tofautitofauti 
tulizozitaja hapo juu. 

Na hali ninayotaka kuizungumzia - pamoja na utofauti wa rai, 
dalili, na rai yenye nguvu - siyo Hijrah ambayo inahimizwa 
(Mustahabb) tu, ambayo hufanyika kutoka mji wenye Bid'ah 
kwenda mji usio na Bid'ah, ama mji wenye maasi (dhambi) 
kwenda mji usio na mambo haya. Badala yake, nataka 
kuzungumzia Hijrah kutoka Dar al-Kufr kwenda Dar al-lslam. 
Au kuwa wazi zaidi, kutoka mji ambao wakazi wengi ni 
waislam, na sheria nyingi zinazotekelezwa humo ni zile za 
Uislam, na Kufr ya wazi (Kufr bawah) inadhihirika kwa 
wanafunzi wa 'llm, lakini haifahamiki kwa watu kutokana na 
udanganyifu wa ma-'Ulama na (watu) wengine, pia 
(kutokana na) ujinga katika Dini ya Allaah. 


32 



Kwa mfano, Chukulia hali ya moja ya Nchi ya Kiarabu ambayo watu wake 
wote ni Waislam - Kwa hakika Misikiti iko kila mahali, Wanaswali kwa 
Jama'ah, na sauti ya Adhana inasikika siku nzima - lakini 
watawala/viongozi wanawaongoza watu wao kwa Sheria za (Kutungwa 
na) Binadamu ambazo kwa uongo zinajulikana kama Sheria za Kiislam - au 
zimetokana na Sheria za Kiislam, kama wanavyodai - na mfumo wa 
mahakama pia umeegemea Sheria za Binadamu, na mfumo wa Elimu ni 
wa kiulimwengu (Si wa Dini), na Ulinganiaji wa wazi wa kuwachukia 
Makafiri na Kujitenga nao na njia (taratibu) zao, ni kosa ambalo utawala 
haulitaki, na Jihad imezimwa (imekatazwa), na yeyote anayehisiwa kuwa 
amejihusisha na Jihad huadhibiwa, na Makafiri wanasaidiwa dhidi ya 
Waislam. Na katika ambayo ulimi hauwezi yasema, na ambayo yanafanya 
hali ni mbaya zaidi ni, kikundi kidogo kiovu cha ma-'Ulama wa Serikali 
wana 'bwabwaja' usiku na mchana, wakisema: "Hawa ni viongozi wetu 
halali ambao Ta'ah na kuwafuata ni wajib, na yeyote ambaye hatafanya 
hivyo atakufa kifo cha Jahiliyyah!" Hapa swali kubwa linakuja "Nini hukmu 
ya nchi/miji ambayo iko kama tuliyyoonyesha hapo juu? Na nini hukmu ya 

Hijrah kutoka katika nchi/miji hii ikiwa hali ni kama ilivyoelezwa, na ikiwa 

Mwislam hawezi kuidhihirisha Dini yake katika miji hiyo?" 

HAKUNA SHAKA Kwamba hukmu ya nchi hizi ni kuwa Sl NCHI ZA KIISLAM. 
Kinyume chake ni nchi za Kufr. Kadhalika zaweza kuhesabiwa kuwa ni Dar 
Murakkabah (Nchi ambazo sifa zake ni mchanganyiko) kama Ibn 
Taymiyyah alivyoielezea miji ya MardTn. Naegemea katika rai ya Ibn 
Taymiyyah kwani kuwepo kwa nchi kama hizi kulitokea zama zake,na 
ilichukuliwa kuwa ni hali ngeni (Nawazil) ambapo alifanya Ijtihad katika 
kuanisha kundi la nchi kama hizi. 


33 







Kwa namna yoyote, tatizo ni la kilugha (tu), kwa sababu kama tukiangalia 
hukmu ya Hijrah kutoka katika miji hiyo, wale ambao wanaiona (Miji hiyo) 
kuwa ni Dar al-Kufr na Dar Murakkabah wote wanakubali kwamba Hijrah 
kutoka katika miji/nchi hizo ni wajib kwa Yule ambaye hawezi kudhirisha 
wazi Dini yake na hakuna ambaye aliyeenda tofauti na hukmu hii 
isipokuwa kikundi kidogo cha ma-HanafT kama tutakavyoonesha hivi sasa. 

RAI YA KWANZA KUHUSU HALI YA NNE 
Wale walio hukumu kuwa Hijrah siyo wajib katika hali hii - Allaah Ta'ala 
ametupa udhuru kutokana na hili, na kwamba ni mustahabb tu. Hii ni Rai 
ya ma-Hanafi wote. 

Daliliya kwanza iliyotolewa kuhusu Raihii; 

Ma-HanafT wanasema kwamba Hijrah kutoka Dar al-Harb siyo wajib, 
kutokana na Hadithi: "Hakuna Hijra tena. Lakini, kuna Jihad na niyyah yake 
(Niyyah ya Jihad)." Na katika usimulizi mwingine "Hijrah imeshakatika. 
Kuna Jihad tu na Niyyah yake (Ya kupigana Jihad)." 

Kuhusu Hadithi "...Kisha walinganieni wahame (Wafanye Hijrah) katika 
Miji yao waende katika mji wa MuhajirTn..." Hii imefutwa na "Hakuna 
Hijrah baada ya Fat-h (Ushindi). Badala yake kuna Jihad na Niyyah yake 
(Niyyah ya Jihad)." 

Kwa hiyo wanasema kwamba Hadithi hii ina utenguzi wa jumla wa Hijrah, 
kwani Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) hakuwaamuru Waarabu 
waliosilimu kuhajir kwenda (nchini) kwake na hakuwakemea kwa kubaki 
kwao katika nchi/miji yao, na kwa sababu yeye (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) alipokuwa akituma Jeshi kwenda kufungua miji alikuwa 
akimwambia kiongozi wake (wa Jeshi): 


34 



" Pindi ukikutana na adui yako miongoni mwa Mushirikina 
walinganieni katika Mambo Matatu. Lolote kati ya haya 
watakapokujibu, wakubalie na ujizuwie; Na Jizue mwenyewe 
usiwadhuru kwa lolote. Walinganie katika Uislam 
(Walinganieni Wasilimu). Wakikujibu, Wakubalie, na jizuie 
kupigana nao. Kisha walinganieni wahame kutoka katika Miji 
yao waende katika mji wa MuhajirTn (MadTnah), na wajulishe 
kwamba, wakitanya hivyo, watapata Fadhila (Haki) na Ahadi 
zote za MuhajirTn. Wakikataa Kuhajir, waambie kuwa 
watakuwa (na hadhi ya) kama mabedui (al-A'rab), na 
watakabiliwa na Amri za Allaah, kama vile waumini..." 

Kwa hivyo hapa hakuwajibisha Hijrah juu yao. 

Daliliya Pili; 

Yaliyotutikia sisi kutoka kwa Sa'Td bin Mansur katika Sunan 
yake, na hadthi halisi iko katika SwahThayn (Sahih mbili - 
Bukhari na Muslim) kwamba: 

Satwan bin Umayyah, pindi aliposilimu, aliambiwa: "Hakuna 
Dini kwa yule asiyehajir." Hivyo alikuja MadTnah na Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akasema: "Nini kimekuleta 
hapa, Aba Wahb?" Akajibu: "Niliambiwa kwamba Hakuna 
Dini kwa asiye fanya Hijrah." Hivyo Mtume (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) akamwambia: "Rudi,Ee Aba Wahb ndani 
ya Makkah, na baki nyumbani kwako, kwani Hijrah 
imeshakatika. Kuna Jihad tu na Niyyah yake (ya kupigana)" 


35 



Daliliya Tatu; 

Hadithi ya Abu Sa'Td al-Khudrl kwamba, mtu mmoja 
alimuuliza Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
kuhusu Hijrah, ambapo Mtume akasema: "Ole wako! Hakika 
Jambo la Hijrah ni gumu sana. Je, unamiliki Ngamia 
wowote?" Mtu Yule akajibu "Ndiyo." Mtume akamuuliza: "Je, 
Unatoa Zakaah kwa ajili yao?" Yule mtu akajibu "Ndiyo." 
Kisha Mtume akasema: "Basi nenda ukatanye 'amali nyuma 
ya miji na vijiji, kwani Allaah hatakupunguzia chochote katika 
'amali yako" 

Suala la msingi hapa ni kwamba Mtume SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam aliruhusu kuacha Hijrah. 

Daliliya Nne; 

Kwamba 'Abdulla bin 'Amramesema: "Nilimsikia Mjumbe wa 
Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akisema: 'Muislam ni 
Yule ambaye wamesalimika Waislam [wengine] kutokana na 
Ulimi wake na Mkono wake, na Muhajir ni Yule ambaye 
anaacha yale ambayo Allaah Ameyakataza." 

Kwa hiyo, hapa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
ameeleza kuwa Hijrah ni Kuacha dhambi na maasiya. 

Daliiiya Tano; 

Kila hadithi isipokuwa hadithi ya Ibn 'Abbas "Hakuna Hijrah 
baada ya Fat-h (Ushindi)... yenye amri ya Hijrah, inatatsiriwa 
kuwa inahusiana na Yule ambaye hayuko salama katika 
kuitekeleza dini yake, na hivi ndivyo wanavyolinganisha 
hadithi hizo. 


36 




Na baadhi ya ma-ShafT' wanaona kwamba Yule anayeweza 
kuitekeleza (kuidhihirisha) Dini yake katika Dar al-Harb, 
akajitenga mwenyewe sehemu maalum (iliyojitenga), na 
kuwaepuka Makatiri, Hijrah hairuhusiwi (lmekatazwa), kwa 
sababu eneo hilo alikojitenga kwa wakati huo linakuwa Dar 
al-lslam, kutokana na Kujiepusha na Makatiri. Hivyo kwa 
kuondoka mahali hapo (Kuliacha eneo hilo), anakuwa 
amelirudisha eneo hilo katika utawala [Mamlaka] wa 
Makatiri, na hiki ni kitu kisichoruhusiwa, kwani kila 
sehemu/eneo ambalo wakazi wake wanaweza kujitenga na 
Makatiri huwa Dar al-lslam [481 


37 


[48].Shaykh Abu BasTr at-Tartus amesema: "Maeneo hayo, kama 
yanavyopatikana katika Nchi za Kiarabu, pia yanapatikana Ulaya na 
Nchi za Magharibi, ambapo waweza kukuta Sehemu ambazo Hazina 
kabisa utajo (Dhikr) wa Allaah Ta'ala, au hazina kabisa Waislam, 
achilia mbali (kutokuwepo) misikiti ambayo swala za Jamaa 
huswaliwa. Wakati huohuo, utakuta (Sehemu) maeneo mengine, 
mengi ambayo wakazi wao ni Waislam, na hautakuta asiye muislam 
humo. Utakuta Misikiti, Shule za Kiislam,n.k., kiasi ambacho 
unawezafikiri uko katika mji wa kiislam, au kwamba hauko Ulaya. 
Hivyo, katika hali hii, hakuna shaka kwamba inapendeza kwa 
Waislam waishio Magharibi (Nchi za Ulaya) kubakia katika maeneo 
haya yenye wengi wa Waislam, na yenye misikiti ya Ijumaa na 
Swala za Jamaa, kwani hili ni halali kwao. Na Allaah ni Mjuzi Zaidi. 
(Mf) 



Na katika yale yanayotilia nguvu mtazamo huu, ni yale 
yaliyonukuliwa katika Fatawa ya Shihab ad-DTn ar-Ramll 
as-Shafi'T [491 , ambapo aliulizwa kuhusu Waislam waliokuwa 
wakiishi katika eneo lilopo Andalusia liitwalo Arghun, chini ya 
mamlaka ya mtawala wa Kikristo ambaye alikuwa akichukua 
katika mazao yao kile tu wanachoweza kumpa, hakuchukua 
zaidi ya hicho kwa nguvu, na hakutanya uhalifu/kosa 
(hakuvuka mpaka) dhidi ya mali yao au maisha yao. Kadhalika 
wana Misikiti ya kuswalia, waliweza Kufunga Ramadhani, 
Kutoa Zakaah, Kuwakomboa Wafungwa (wao) ambao 
wameingia katika Mikono ya Wakristo, Kutekeleza kwa Wazi 
Shari'ah za Uislam, kama ilivyo amrishwa, na kuzitumia 
hukmu za Shari'ah waziwazi kama ipasavyo - Na hakuna 
Mkristo aliyewapinga hata katika jambo lao moja. Vile vile 
waliweza Kuwaombea Du'a katika Khutbah zao, Viongozi 
wao wa Waislam - bila kutaja majina yao - na waliweza 
kumuomba Allaah kuwapa Ushindi na Kuwaangamiza Maadui 
zao Waliokufuru. Kwa haya yote walikuwa katika wasiwasi 
kwamba walikuwa wakitenda dhambi kwa kukaa kwao katika 
Nchi/Miji ya Makafiri. Hivyo walikuwa wanauliza kama Hijrah 
ilikuwa ni Wajib juu yao au la, hali ya kuwa wanaweza 
kudhihirisha Dini yao wazi, kwa kukadiria kuwa kulikuwa 
hakuna mkataba kwamba ipo siku watalazimishwa kuacha 
Uislam. 


38 


[49]. (Jina lake kamili) Ni Muhammad bin Ahmad bin Hamzah 
ar-RamlT ash-Shafi'T. Alizaliwa mwaka 919 A.D; Na Alikuwa katika 
rr\a-Fuqaha wa ki-Shafi'T. Alikuwa ni 'Ulama mkubwa nchini Misri, 
na katika kazi zake maarufu sana ni Nihayat al-Mukhtar ilo Sharh 

al-Minhaj. (Mf) 



Pia mtu mmoja, kutoka katika nchi tuliyoitaja alisatiri kwenda 
kutimiza Nguzo yake ya Hajj bila Ruhusa ya Wazazi, kwa 
kuhotia kwamba wangemzuia kwenda,na iliulizwa kuwa Je, 
Hajj yake inakubalika?, Kwa kuzingatia ukweli kwamba 
imetanyika bila Ruhusa ya wazazi wake; na pia Je, Inaruhusika 
kwake yeye au hairuhusiki kurudi kwa wazazi wake ambao 
waliokuwa wakiishi nchini hapa. 

Hivyo, alijibu: 

"Hijrah si Wajib kwa Waislam hawa kutoka katika miji yao, 
na hili ni kutokana na kuweza kwao Kuidhihirisha Dini yao na 
kwa sababu Mtume (SwallaLllaahu 'Aiayhi wa Sallam) 
alimtuma 'Uthman kwenda Makkah siku ya Hudaybiyyah 
kutokana na uwezo wake wa kuitekeleza (kuidhihirisha) Dini 
yake humo (Mjini Makkah) kwa Dhahiri. Kwa hakika 
hairuhusiki kwao Kuhama kutoka katika mji huu, kwa sababu 
inatarajiwa kwamba wengine Watasilimu kutokana na 
uwepo wao hapo na kwa sababu sehemu hii ya mji 
inahesabika sasa kuwa ni Dar al-lslam.Hivyo wakiuhama mji 
huo, utabadilika kuwa Dar al-Harb. Na katika yale 
yaliyosemwa katika Suala la kutekeleza wazi Shar'ah halisi, 
na kutokuwepo kwa upinzani kutoka kwa Makafiri juu yao 
kwa sababu ya hili, kwa miaka mingi yote hii, inaweza 
ikakadiriwa kuwa wako salama kutokana na Kulazimishwa 
kuuacha Uislam, Sheria za Kikafiri kutumiwa juu yao, na 
Allaah anamjua Yule mwenye kufanya Ufisadi na Yule 
mwenye kuleta Amani. 


39 



Kuhusu mtu aliyetoka kwa ajili ya Nguzo ya Hajj bila Ruhusa 
ya Wazazi wake, hakuna tatizo katika hili, kwani Wazazi 
wake hawana haki ya kumzuia yeye kufanya Hajj ya Fardh, 
kama ilivyo katika suala la Swalah na Swawm. Na ni ruhusa 
kwake kurudi kwa Wazazi wake katika mji uliokwisha 
kutajwa - baada ya kukamilisha taratibu za Hajj, na Hajj 
yake inakubalika (Inasihi), Nguzo yake imetimia." (Mwisho 
wa maneno ya ar-RamlT) 

Na Rai hii inungwa mkono na kile kilichosemwa katika 
al-Mughm ya Ibn Qudamah: 

"Na suala la tatu ambalo ni Mustahabb - si wajib - ni wakati 
mtu anaweza kuhajir, lakini pia anaweza kutekeleza Dini yake 
katika Dar al-Kufr. Hivyo inapendeza kwake Kuhajir ili kuweza 
Kufanya Jihad dhidi yao, Kuongeza idadi ya Waislam, 
Kuwasaidia, Kujiepusha mwenyewe kutokana na Kuongeza 
idadi ya Makafiri, kuchanganyika nao, na kushuhudia maovu 
yao. Lakini kama ilivyosemwa, Sl LAZIMA kwake yeye kuhama 
(Kuhajir), kwa sababu ya uwezo wake wa kutekeleza mambo 
ya fardh ya Dini yake bila kuhama. Na al-'Abbas, ammi yake 
Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alikuwa akiishi 
Makkah kama Muislam. Na tumehadithia, kama katika 
al-Isdbah /j Tamy\z as-Sahabah ., " Na'Tm an-Nahham, 
alipotamani kuhajir, aliijiwa na (Watu wa) Kabila lake la Banu 
'Udayy. Hivyo, wakamwambia: 'Kaa nasi, na baki na Dini 
yako. Tutakulinda na yeyote anayetaka kukudhuru.' Na 
aliishi na Mayatima na Wajane, pasi na kuhajir kwa muda 
fulani. 


40 



Baadaye, alihajir, na Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) akamwambia: ' Watu wako walikuwa bora kwako kuliko 
watu wangu walivyokuwa kwangu mimi. Watu wangu 
walinifukuza,na walitaka kuniua, wakati watu wako walikuhami 
(Walikulinda) na walikukinga na dhara lolote.' Hivyo (Na'Tm) 
akasema: 'Ee Mjumbe wa Allaah! Bali watu wako walikufukuza 
(wlikutoa) kukupeleka katika Ta'ah ya Allaah, na Jihad dhidi ya 
maadui WAKE (Allaah), wakati watu wangu walinizuilia na Hijrah na 
Ta'ah ya Allaah."' 

Na kuna sababu ya msingi inayounga mkono Rai hii, na ni ile 
aliyoiandika Ibn al-'ArabT katika Ahkam al-Qur-an: 

"Na nilisema kumwambia Shaykh wetu, Imam 
mwenyekujinyima AbTbakr al-FahrT: 'Hama nchi ya Misri 
uende nchini mwako' Hivyo alinijibu: " Sitaki kuhamia nchi 
ambayo imejawa na Ujinga (Jahl) na kukosa Maarifa' 
Hivyo nikamwambia: " Nenda Makkah, na ukae pamoja na 
Allaah na Mtume wake (SwallaLlaahu 'Aiayhi wa Sallam), 
kwani kama ujuavyo kwamba kuhama miji hii ni wajib, 
kutokana na (mambo) yaliyomo ya Bid'ah na maasiya.' 
Akajibu: 'Na humu (Katika mji huu) Wengi wameongozwa 
katika TawhTd kwa Mikono yangu, na ninaweza kuwaepusha 
watu na itikadi mbovu, na ninaweza kuwalingania katika njia 
ya Allaah 'Azza wa Jall...'" 

Na al-MawrdT amesema: "Ikiwa anaweza kuitekeleza Dini yake kwa 
dhahiri(kuidhihirisha) katika miji ya Makafiri, mji huu unakuwa Dar 
al-lslam kwake yeye. Hivyo kubaki humo ni bora kwake Kuliko - 


41 



kuuhama, kutokana na matarajio kwamba Wengine 
watasilimu (Wataingia katika Uislam) kutokana na hili ." [50] 

Na hizi ni dalili zinazojulikana na za wazi zaidi. 

Raiya Pilikuhusu Haliya Nne. 

Wale walohukumu kwamba Hijrah ni Wajib, na kwamba 
mwenyekushindwa kutanya hivyo anakuwa katika 
madhambi, kwa sababu Allaah hajampa Udhru. Hii ni rai ya 
Wengi, wakiwemo (madh-habya) MalikT, Shafi'T, na HanbalT. 

Na dalili za upande huu ni zile zote ambazo zilitajwa katika 
Hali Ya Kwanza Ya Muhajir, na hizi hazihitaji kurudiwa hapa. 
Lakini, tutajaribu tu kutaja nukta muhimu zaidi, kama 
ukumbusho. 


Daliliya Kwanza; 

Ni kauli yake Allaah: 

'Hakika wale ambao Malaika wamewatisha, hali 
wamezidhulumu nafsi zao (Kwa kutohajir), (Malaika) 
Watawaambia: 'Mlikuwa katika hali gani (Katika jambo la Dini 
yenu) ?' Watasema: 'Tulikuwa Madhaifu katika ardhi hiyo.' 
(Malaika) Watasema: 'Ardhi ya Allaah haikuwa na wasaa na 
nyiniy kuhamia humo?' Basi hao makazi yao ni Jahannam, 
nayo ni marejeo mabaya kabisa.' [51] 


42 


[50] . as-ShawkanT amesema katika Nayl al-awtar: "Na mgogoro 
ambao unaoletwa na hadithi inayokataza kukaa katika Dar al-Kufr 
haufichiki (Uko Wazi). 

[51] .an-Nisa' : 97 



Kadhalika kuna kauli yake Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam): "" 'Mimi niko mbali (Nimejitenga, niko kando) na kila 
Muislam anayeishi miongoni mwa washirikina (Makafiri),na 
niko kando na kila Muislam anayeishi na mshirikina (Kafiri).' 
Akaulizwa: 'Kwa nini, Ee Mjumbe wa Allaah?' Akajibu: 'Moto 
wao hautoonekana baina yao.'" [521 

Pia, kuna hadithi: ""Hijrah haitakatika, maadam adui 
kashapigwa vita ." 1531 

Na wamejibu kuhusu hadithi ambayo inaonekana kuwa 
imefuta Hijrah, kama vile: "Hakuna Hijrah baada ya Fat-h 
(Ushindi)" na "Hijrah imeshakatika" na hadithi kama hizi 
ambazo zimekwishatajwa, wakisema kwamba maana ya 
hadithi hizo hi kuwa Hakuna Hijrah kutoka Makkah baada 
kutwaliwa (baada ya ushindi na kuwa chini ya Waislam), 
kutokana na kuwa kwake Dar al-Islam mpaka siku ya 
Qiyaamah, na kauli yake (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
kumwambia Safwan: "Hakika, Hijrah imeshakatika" 
inahusiana na Hijrah kutoka Makkah, kwa sababu Hijrah ni 
kuhama Dar al-Kufr. Hivyo mji huo ungetwaliwa, 
usingekuwa Dar al-Kufr, na pasingehitajika kuuhama. Hivyo 
hivyo, mji ambao utatwaliwa hauhamwi (Hijrah haifanywi 
kuondoka katika mji huo). Badala yake hijrah inafanywa 
kuuhamia (Kuundea na kuishi humo). 


43 


[53] .Abu Dawud (2645) na ameisahihisha al-AlbanT 

[54] .Ahmad (1/192) na al-HaythamT amesema kuwa watu wake ni 
thiqah. 



RAI YENYE NGUYU 


Hakika mwenye kuzitazama rai hizi mbili atagundua kwamba Rai ya Pili 
ni sahihi (Ni ya Sawa) na ya Wazi zaidi kati ya hizo mbili, na haihitaji 
maelezo yoyote katika kuipa nguvu. Kutokana na hili, nasema kwamba Rai 
yenye nguvu ni YA PILI, kwa sababu dalili yenye nguvu iliyopo katika rai 
kinzani ni kauli ya Mtume (SwallaLlaahu ‘Alayhi wa Sallam), 

“Hakuna Hijrah baada ya Fat-h” na kwamba hadithi hii inatuta wajib wa 
Hijrah, kadhalika kauli yake kumwambia Safwam “Hakika Hjrah 
imeshakatika ..." 1541 

Na hii haimaanishi kwamba hukmu ya Hijrah imeshakwisha 
(Imenaskhiwa), kama inayyomaanisha, kama Ibn al-‘ArabT aliyyosema, 
“Inamaana kwamba Hakuna Hijrah kutoka Makkah baada ya Kutwaliwa 
kwake, kwa kuwa Makkah imeshakuwa Dar al-Islam mpaka siku ya 
Qiyaamah. "^ 551 

Kwa hiyo Mtume (SwallaLlaahu ‘Alayhi wa Sallam) alikusudia kuwa 
Hakuna Hijrah baada ya Kutwaliwa mji na Waislam. Na kauli yake 
(SwallaLlaahu ‘Alayhi wa Sallam) Kumwambia Safwan, “Hakika, Hijrah 
imeshakatika.” Inahusu Hijrah kutoka Makkah, kwani Hijrah ni Kuhama 
Dar al-Kufr. Hiyyo mji huo ungetwaliwa, usingekuwa Dar al-Kufr, na 
pasingehitajika kuuhama. Hiyyo hiyyo, mji ambao utatwaliwa hauhamwi 
(Hijrah haifanywi kuondoka katika mji huo). Badala yake hijrah 
inafanywa kuuhamia (Kuundea na kuishi humo).” 

44 


[54] . Kama ilivyotangulia kutajwa, hadithi inapatikana katika sunan ya Sa'Td 
bin Mansur. 

[55] .Suala la Makkah kuwa Dar al-lslam hadi siku ya Qiyaamah litaelezwa 
baadae katika Kitabu.(Mf) 



Kuhusu kauli ya Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu ‘Alayhi wa 
Sallam): 

“Muislam ni Yule ambaye Waislam (wengine) wamesalimika 
kutokana na Ulimi wake na Mkono wake, na Muhajir ni Yule 
mwenye kuacha yaliyokatazwa na Allaah ’’ 1361 

Twasema kuwa Hijrah ni kuacha dhambi na maasiya, kama 
walivyosema. Lakini, hili halimaanishi kwamba hakuna hijrah ya 
kimaumbile (ya kimwili), kwani hakuna mgongano katika mawili 
hayo. Ki ukweli, miongoni mwa Hijrah ya kimaumbile (ya kimwili) 
ni kwamba mtu anaacha madhambi na maasiya, Hatua kwa hatua, 
hata kama yeye hatanyi madhambi. Hiyyo, kinachoweza kusemwa 
ni kwamba kuna aina mbili za Hijraln Hijrah ya Kiroho na Hijrah 
ya kimaumbile (ya Kimwili), na kila aina inahitajia (inategemea) 
aina nyingine. Aina ya Pili inajumuisha aina ya kwanza, na hakuna 
shaka katika hili. Kuna Kanuni isemayO: “Tunatenda Kulingana na 
dalili zote mbili, kulikoni kuacha mojawapo” na kwa namna hii, 
katu hakutakuwa na Ubatilishaji/Utenguzi katika (hadithi) hizo 
mbili.isipokuwa kama kuna dalili itakayotuzuia sisi kuzilinganisha 
(kuzipatanisha) dalili hizo, kwani (kunaskh) kutengua/kufuta ni 
kuondoa kabisa hukmu, bila kujali dalili za hukmu hiyo. Hapa 
ndipo tatizo lilipo la fikra hii kwa kutazama hadithi, kwani hukmu 
ya ki-SharPah inapingwa/inakataliwa bila dalili. 


45 


[56]. al-Bukhari (10) 



Rai hii ambayo nimeiwasilisha ni rai ilochaguliwa na 
viongozi wote wa Da’watus-Salafiyyah, na mwenye 
kutazama katika ad-Durar as-Saniyyah, kauli 
zilizonukuliwa za ma-‘Ulama wa Najd pamoja na Maandiko 
(Vitabu) ya Shaykh Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, 
atalifahamu hili kiuhakika, kiasi kwamba Shaykh ‘Abd ar- 
Rahman bin Hasan amesema= “Ibn Hajar ametaja kwamba, 
kama ilivyo Hijrah ni Wajib kutoka katika nchi/miji ya 
Ukafiri, kadhalika ni wajib kutoka katika nchi za Kiislam 
ambazoMuislam haweziKutimiza Fardh kwa dhahiri. ” 

Shaykh ‘Abd ar-Rahman akaongeza= “Vilevile, ni Wajib kwa 
kila imnoja aliyeko katika mji wa madhambi (maasiya) 
ambao hawezi kufanya juhudi kubadilisha madhambi haya, 
kufanya Hijrah kwenda ambako anaweza kumwabudu 
Allaah vizuri, kutokana na kauliya Allaah,, 

‘Basi baada ya kutanabahi usikae pamoja nao (hawa) watu 
Madhalimu ’ 1571 ” 1581 

Na kwa hili, Rai ya Pili inapewa nguvu. Kilichobaki tu ni 
Waislam kufahamu hasa KUIDHIHIRISHA DINI YAKE nini 
maana yake. Hiyyo nimeandika sura fupi Ya peke yake 
kuhusu hili. 

46 


[57] . al-An'am : 68 

[58] . Ad-Durar ad-Saniyyah (8/291) 



UKWELI KUHUSU MTU KUIDHIHIRISHA DINI 


Watu wengi wanaamini kwamba kinachomaanishwa katika mtu 
kuidhihirisha dini yake (kuitekeleza Dini yake kwa dhahiri), ni kule 
tu mtu Kuswali, Kutunga, Kusoma Qur-an katika Dar al-Kufr na Dar 
al-Harb bila mtu yeyote kukupinga au Kukudhuru. Hivyo kama 
utatanya haya utakuwa Umeidhihirisha (umetekeleza) Dini yako 
kiukamilitu na dhahiri ukiwa miongoni mwao. Huu ni utahamu wa 
Kimakosa na ni Kosa kubwa sana linalotakiwa kuondolewa, kwani 
Allaah anasema: 

"Kwa Yakini mna Kigezo kizuri kwa IbrahTm na wale walio pamoja 
naye, walipowaambia watu wao (Makafiri): Hakika Sisi tumejitenga 
nanyi na Yale Mnayoyaabudu badala ya Allaah; Tunakukataeni 
(Tunakukanusheni), na umekwisha Dhihiri Uadui na Bughudha ya 
daima baina Yetu na Nyinyi mpaka mtakapo Muamini Allaah pekee. 
Isipokuwa (Hamna kigezo) katika kauli yake IbrahTm kumwambia 
Baba yake: ‘Nitakuombea Maghtirah (Msamaha), na wala 
sikumilikii chochote mbele ya Allaah. Rabb wetu tumetawakkal 
kwako, na kwako tunarudia kutubia, na kwako tu ndiyo 
Marejeo." 1591 

Hivyo mtu kuidhihirisha Dini yake kunatimia kwa Kutangaza Ukafiri 
wa Taasisi (Mashirika) hizi, na Kuweka Wazi Uadui Huu kwao na 
Kuwajulisha Makafiri hawa na waovu hawa kuwa Tumewakufuru 
(Tumewakanusha) wao, na kwamba tuna Uadui Dhidi Yao na 
kwamba Tukipata Nguvu, hatutawaacha (waendelee kuwepo) 
katika Mgongo wa Ardhi kama 'Umar alivyosema,pindi alipoulizwa 
na Mtume (Swalla Allaahu 'Alayhi wa Sallam): 

" 'Unafikiria nini ewe Ibn al-Khattab (Kuhusu Mateka wa Badr)?' 


47 


[59]. al-Mumtahinah: 04 



Hivyo alimjibu: 


"Nikasema: 'Wallaahi sikubaliani na Abu Bakr. Lakini, nafikiri 
kwamba, unatakiwa unipe mtu (ndugu) wangu ili nimpige (nimkate) 
Shingo yake, na 'Aliy umpe 'AqTI ili ampige Shingo yake, na Hamzah 
mpe kaka yake, ili aweze kumpiga shingo yake, ili Allaah apate 
kujua kwamba hakuna nafasi yoyote katika Nyoyo zetu kwa ajili ya 
(mapenzi ya) Makafiri. Wale ni wahishimiwa (Watukufu) wao, na 
viongozi wao, na ma- Kamanda wao.' 

Hivyo, mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), akachagua yale 
aliyosema Abu Bakr, lakini siyo niliyosema mimi. Hivyo, Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), akachukua Fidia kutoka kwao 
(mateka). Siku nyingine, nikaenda kwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) na Abu Bakar, nikawakuta wote wanalia, hivyo 
nikasema: 

'Ewe Mtume wa Allaah, niambie, nini kimewafanya wewe na sahibu 
yako mlie? Ikiwa kuna sababu ya Kulia, nitalia pamoja na nyinyi, na 
kama hakuna sababu ya kulia nitajifanya kulia pamoja nanyinkwa 
sababu mnalia.' 

Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akasema: 

'Nalia kwa sababu ya kile sahibu zako walichoandaliwa kutokana na 
kuchukua kwao Fidia. Nimeoneshwa Adhabu inayowasubiri 
(Inayowakabili). llisogezwa karibu usawa wa mti huu." Kisha Allaah 
akateremsha Ayah: 'Haimpasii NabT awe na Mateka (Na akawaacha 
Huru kwa Fidia) mpaka apigane sana na kushinda (barabara) katika 
nchi...' mpaka Ayah '...Basi kuleni katika (GhanTmah) vile Mlivyoteka 
vitani ni halali na ni vizuri..." 1601 


48 


[60].al-Anfal : 67-68 



Kwa hiyo alifanya GhanTmah kuwa halali kwao. Hivyo ilipokuwa Siku 
ya Vita vya Uhud, mwaka ulofuatia waliadhibiwa kwa sababu ya 
fidia ambayo walichukua siku ya Badr. Hivyo sabiini (70) kati yao 
waliuliwa, na Maswahaba wa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam) walimkimbia (mtume), na meno yake yaling'olewa, na 
damu ililowanisha uso wake, na Allaah akateremsha Ayah: 

'Mna nini nyinyi? Ulipokusibuni msiba ambao nyinyi mmekwisha 
watia Maadui mara mbili yake mlisema: 'Umetoka wapi huu?' 
Sema: 'Huo ni kutoka kwenu wenyewe' Hakika Allaah juu ya kila 
kitu ni muweza.' 1611 

... Kwa sababu ya kuchukua Fidia." 1621 

Na katika maelezo mazuri ya maana iliyotajwa mwanzo ni kile 
alichokiandika at-Tabarl katika TafsTr yake, ambapo 
amesema: 

"Katika Ayah hii: 

'Kwa Yakini mna Kigezo kizuri kwa IbrahTm na wale walio pamoja 
naye, walipowaambia watu wao (Makafiri): Hakika Sisi tumejitenga 
nanyi na Yale Mnayoyaabudu badala ya Allaah; Tunakukataeni 
(Tunakukanusheni), na umekwisha Dhihiri Uadui na Bughudha ya 
daima baina Yetu na Nyinyi mpaka mtakapo Muamini Allaah pekee. 
Isipokuwa (Hamna kigezo) katika kauli yake IbrahTm kumwambia 
Baba yake: ‘Nitakuombea Maghiirah (Msamaha). na wala 
sikumilikii chochote mbele ya Allaah. Rabb wetu tumetawakkal 
kwako, na kwako tunarudia kutubia, na kwako tu ndiyo 
Marejeo.' 1631 


49 


[61] . Al 'Imran : 165 

[62] . Muslim (1763) na Abu Dawud (2690) 

[63] .al-Mumtahinah: 04 



...Allaah Ta'ala anawaambia wanaomwamini yeye, miongoni 
mwa Maswahaba wa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam), kwamba Ulikuwapo kwenu nyinyi - Enyi waumini - 
Mfano Bora, Kiigizo Bora, Kwa IbrahTm KhalJI (Rafiki 
mwandani) wa Ar-Rahman nyinyi Kumfuata na Kumuiga, 
pamoja na wale waliopo naye katika Mitume wa Allaah. 

Ibn Zayd anasema, kuhusu kauli ya Allaah 'Azza wa Jall - 
"'Kwa Yakini mna Kigezo kizuri kwa IbrahTm na wale walio 
pamoja naye...' Kwamba wale walio pamoja naye ni 
Mitume, na kauli yake Allaah '...walipowaambia watu wao 
(Makafiri): Hakika Sisi tumejitenga nanyi na Yale 
Mnayoyaabudu badala ya Allaah' Inahusu pindi 
walipowaambia watu wao waliomkufuru Allaah, na 
wakamwabudu Taghut: 'Enyi watu! Sisi tumejitenga nanyi na 
tumejitenga wale mnaowaabudu pamoja /kinyume na Allaah 
katika Masanamu [Mataghut] na Miungul' 

Na kuhusu kauli yake Allaah 'Tunakukataeni 
(Tunakukanusheni), na umekwisha Dhihiri Uadui na 
Bughudha ya daima baina Yetu na Nyinyi mpaka mtakapo 
Muamini Allaah pekee.', Allaah anasema, kuwafahamisha 
kauli ya Mitume wake kuwaambia watu waliokufuru kwamba 
'Tumekukufuruni (Tumekukataeni), Tunayakataa mambo 
yenu mlonayo ya kumkufuru Allaah na Tumekataa 'Ibadah 
zenu na mnavyoviabudu kinyume/pamoja na Allaah, 
umeshaanza Uadui na Chuki kati yetu sisi na nyinyi daima 
kwa sababu ya Kumkuturu kwenu Allaah na Kuwaabudu 
wengine kinyume na Allaah, na Hakutakuwa na Amani au 
Huruma kati yetu 


50 



mpaka Mtakapo Muamini Allaah peke yake, na mpaka 
Mtakapo mkubali Allaah, pekee,na Mkampwekesha katika 
'Ibaadah.' 

Na kauli yake Allaah: '...Isipokuwa (Hamna kigezo) katika kauli 
yake IbrahTm kumwambia Baba yake: ‘Nitakuombea 
Maghtirah (Msamaha), na wala sikumilikii chochote mbele ya 
Allaah...' Maana yake ni kuwa Kulikuwa na Mfano Bora 
kwenu nyinyi kwa IbrahTm na wale walio pamoja naye katika 
mambo haya tuliyoyataja - ya kudhihirisha Bughudha/Uadui 
kwa Makatiri, na Kutokuwa na Ushirikiano nao wa aina 
yoyote - Isipokuwa katika usemi wa IbrahTm kumwambia 
baba yake kwamba ‘Nitakuombea Maghfirah (Msamaha), ’ 
hamna mfano nyinyi katika hili (msiseme na kutenda hivi). 

Ibn KathTr (Rahimahullaah) amesema: " Allaah anasema 
kuwaambia Waja wake waumini - ambao amewaamrisha 
kuwa Wakali dhidi ya Makafiri na Kuwa na Uadui dhidi yao 
na Kuwatenga/Kuwaepuka, na Kujitenga nao - kwamba 
kulikuwa na Mfano Bora kwao kwa IbrahTm na wale walioko 
naye - Wafuasi wake (Maswahaba wake) Waloamini pamoja 
naye - walipowaambia watu wao: 

'...Sisi tumejitenga nanyi..' Maana yake Tumejitenga 
(Tumejiweka mbali) wenyewe na na nyinyi,na Mnavyoviabu 
kinyume na Allaah; '...Na Tumekukufuruni (Tumekukataeni)...' 
Yaani: Katika Dini Yenu na nyendo (Mwenendo wenu) zenu; 


51 



'...Na umekwisha dhihiri Uadui na Chuki/Bughudha ya Daima 
kati Yetu sisi na Nyinyi...' Maana yake: Uadui/Bughudha na 
Chuki imeruhusiwa (Imehalalishwa) Kati yetu sisi, na ikiwa 
mtaendelea kubaki katika Kufru yenu, kisha tutajitenga na 
nyinyi na Kuwachukia mpaka mtakapo Muamini Allaah, 
Pekee - Mumpwekeshe katika Kumuabudu, bila Washirika 
wowote, na kuacha mnavyoviabudu pamoja naye katika 
Masanamu na Miungu." 

Na katika ad-Durar as-Saniyyah, Watoto wawili wa Shaykh 
Muhammad bin 'Abd al-Wahhab wamesema: 

" Na mtu Kudhihirisha Dini yake (Kutekeleza Dini yake kwa 
Dhahiri) ni Kuwaita wao (Makafiri) kuwa ni Makafiri, na 
Kubainisha makosa ya Dini yao, na Kuwakosoa, na Kujitenga 
nao, Mtu Kujizuia kuwa karibu nao na Kuwachini 
(Kuwanyenyekea) yao, na Kuwatenga. Kuswali tu, 
hakuzingatiwi kuwa ni Kuidhihirisha Dini, na usemi wa mtu 
kwamba 'Tunawatenga wao Tukiwa katika Swala, na hatuli 
vichinjwa vyao' (Usemi huu) ni Mzuri, lakini hivi peke yake 
haitoshi kuwa ndo kuidhihirisha Dini. Badala yake, 
yaliyotajwa hapojuu ni lazima." 


52 



Na Shaykh Hamad bin 'Atiq (Rahimahullaah) amesema: 

" Na kinachokusudiwa (katika Kudhihirisha Dini) ni 
kuonyesha/kudhihirisha wazi Uadui na Chuki kwa Yule asiye 
mpwekesha Mola wake katika 'Ibaadah. Hivyo kutimiza haya 
kwa 'llm na Vitendo, na akadhihirisha hili wazi mpaka watu 
wa mji wake wakatahamu hili kutoka kwake, hivyo Hijrah 
haitakuwa wajib kwake kutoka katika mji wowote aliopo. 
Kwa Yule ambaye si kama hivi - Lakini anadhani kwamba 
akiachwa akaswali na kutunga na kutanya Hijjah, hawajibiki 
kuhajir - Huu ni Ujinga katika Dini, kutokuzingatia umuhimu 
wa Ujumbe wa Mitume. Katika miji, ikiwa utawala ni wa watu 
wa Batwil, waabudu Makaburi, Wanywaji wa Pombe, na 
Wacheza Kamari, watu hawa hawaridhiki isipokuwa na 
mambo ya shirk na hukmu ya mataghut, na sehemu yoyote 
ambayo hali iko kama hivi, hakuna shaka (hata) kwa mtu 
mwenye utahamu mdogo kabisa wa Kitabu na Sunnah 
kwamba watu wake wako kinyume na yale ambayo Mtume 
wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alikuwa 
akiyafanya ." [641 

Na limebaki suala ambalo Sijafafanuliwa mpaka sasa, nalo ni: 
"Je, inatosha katika suala la Kudhihirisha Uadui kwa Mkafiri, 
kafiri kujua tu hili kutoka kwako, kwa sababu ya kauli ya 
Allaah Ta'ala: 

"Wakasema: 'Tulimsikia kijana mmoja akisema dhidi yao, (Ni 
Yule) anayeitwa IbrahTm " 1651 


53 


[64] . ad-Durar as-Saniyyah (5/413-418) 

[65] . Al-Anbiya' : 60 



Hata kama usipozungumza na wenyewe wakiwepo, au 
wakiwepo wale watakao wapelekea wao ujumbe? Au ni 
lazima kutangaza hili kwa sauti kubwa ambayo itasikika kila 
pande, kwa kuwa anayechunguza Nusus za Sunnah atakuta 
yote haya mawili? Lakini kuna makubaliano kwamba kwa 
Yule ambaye kujitenga kwake na Makatiri au (MurtaddTn) 
Wapagani na Dini yao, haijulikani kwa Maadui zake, wala kwa 
waumini, kwamba inakuwa wajibu kabisa juu yake 
kudhihirisha hili kwa njia yoyote ambayo ujumbe utawatikia; 
La si hivyo, Hijrah inakuwa wajib kwake kutegemeana na 
uwezo wake, na anatanya dhambi kwa kutotanya hivyo." 


KANUNI ZA NJIA YA HIJRAH 

Ya Kwanza\ Ni juu ya Muhajir Kusubiri ujira wake kutoka 
kwa Allaah, na kuweka Niyyah yake khasa kwa ajili ya Kupata 
Radhi za Allaah, na kwamba anahajir ili kuipa Ushindi Dini 
yake, pamoja na kuepuka Fitnah. Haitakiwi Kuhajir kwa 
sababu ya kutarajia kupata Rizqi (mahitaji ya kidunia) na raha 
katika ardhi [mji] hiyo, kwani lengo la Hijrah si kutafuta Rizqi 
(Mahitaji ya Kimaisha). 

Ibn KathTr amesema, katika kuelezea kauli ya Allaah: 

"Na anayehajir katika njia ya Allaah atapata katika ardhi hiyo 
mahali pengi pa kukimbilia kujihitadhi na Rizq." [66] 

...Kwamba Qatadah amesema: "Maana yake, anatoka katika 
Upotofu kwenda kwenye Uongofu, na kutoka katika Umaskini 
kwenda kwenye Utajiri." 

54 


[66]. an-Nisa' : 100 



Hivyo, Ayah inaondoa hofu mbalimbali zinazotarajiwa kwa 
Yule anayehajir, na kugeukia katika Khatari kubwa za Hijrah, 
ili asighurike kwa kutikiri kwamba atatimiza ndoto zake nzuri 
bila kupata matatizo kwanza katika njia yake ya Da'wah. 
Kutokana na hili, Ayah ilifuatiwa na: 

"Na atakayetoka nyumbani kwake akiwa ni mwenye Kuhajir 
kwa ajili ya Allaah na Rasul wake, kisha Mauti Yakamfika, Basi 
Ujira wake Umehakikika kwa Allaah,na Allaah Daima ni 
Mwingi wa Kughufiria, Mwenye Kurehemu ." [671 

Kwa hiyo (Kifo) Mauti pia Yanatarajiwa. 

Shaykh 'Abd ar-Rahman bin Hasan amesema, katika ad-Durar 
as-Saniyyah: 

"...Ijapokuwa ni kweli kwamba wengi katika wale wanao 
fanya Hijrah huishia Kupata Amani (Usalama), Hishima, na 
Kuimarika (Kutawala), na Ushindi, kama ilivyotokea kwa 
Mtume wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na 
Wafuasi wake - Waliopita na Wa sasa. Na kutokana na 
Hijrah, Jihad bila shaka husimamishwa, na Neno la Allaah 
huwa Juu, na Ta'ah ya Allaah huenea katika ardhi. 

Na Faida za Hijrah katika dunia ni nyingi sana, kama Allaah 
alivyosema: " Na wale waliohajir kwa ajili ya Allaah baada ya 
Kudhulumiwa,Tutawapa Makazi Mazuri Duniani. Na bila 
shaka Ujira wa Akhirah ni Mkubwa zaidi lau wangelikuwa 
wanajua ." 1681 

55 


[67] .an-Nisa' : 100 

[68] .an-Nahl : 41 



Hivyo ni lazima kubainisha hili ili yasijirudie yale 
yaliyowatokea Waislam wengi wa Algeria na Moroko, wakati 
walipoitwa kutanya Hijrah na ndugu zao kwenda kupigana 
Jihad, na waliahidiwa Rizq na Makazi Mazuri. Walipokosa 
chochote katika walivyoahidiwa - badala yake, walikjikuta 
wenyewe katika hali mbaya kiasi cha wale walowaacha 
nyuma (Hawakuhajir) ndimi zao zilizungumza maneno ya 
kumwogopesha mtu, maneno ambayo yaliwapa dhana 
mbaya juu ya Allaah - Ametakasika Allaah - na Mapungutu 
na dhana Mbaya. 

Ya Pili: Mtu anatakiwa awe na uhakika kabisa kuhusu hali ya 
mji kwamba ni Dar al-Kufr au Dar al-Harb. Hapa hatuwezi 
kuwajibisha Hijrah kwa Waisam ambao wako katika mji 
ambao unachukuliwa kuwa ni Dar Murakkabah 1691 , isipokuwa 
kama mtu hawezi kuidhihirisha humo Dini yake, kama Ibn 
Taymiyyah alivyoulizwa maswali yafuatayo kuhusu watu wa 
MardTn 1701 

a) Je, mji huo ni Dar al-Harb, ama ni mji wa amani? 

b) Je, ni wajib kwa waislam waishio humo Kuhajir 
kwenda katika Dar al-lslam, au la? 

c) Ikiwa ni wajib kwake Kuhajir, na hafanyi hivyo, na 
zaidi anawasaidia Maadui wa Waislam kwa nafsi yake 
na Mali yake, Je yeye ni mwenye Madhambi katika hili? 

d) Je, wanaomtuhumu yeye kwa Nifaq na wanamtukana 
yeye wana dhambi,au la? 


56 


[69] .Dar Murakkabah: Ni mji ambao hali yake ni Mchanganyiko. 
Rejea mada ilopita kuhusu aina mbalimbali za Diyar (Mf) 

[70] .Mji unaopatikana Kusini-Mashariki mwa eneo la Anatolia - ya 
Uturuki ya sasa.(Mf) 



Ibn Taymiyyah alijibu: 


"AlhamduliLlaah, Damu na Mali za Waislam ni tukufu popote 
walipo, iwe ni MardTn, au kwingineko. Kuwasaidia wale 
walioikataa Shari'ah ya Uislam hairuhusiwi, iwe ni Mardln,au 
kwingineko. Anayeishi humo, ikiwa hawezi kudhihirisha Dini 
yake, Hijrah ni Wajib kwake. La si hivyo (Ikiwa anaweza 
kudhihirisha Dini yake), itakuwa ni Mustahabb tu, na si wajib 
kwake. Watu Kuwasaidia Maadui wa Waislam kwa Mali au 
Nafsi zao ni Haram, na ni wajib kwao wao kuepuka kufanya 
hivyo, kwa namna yoyote iwezekanayo. Wakiwa hawawezi 
kufanya hivyo isipokuwa kwa njia ya Hijrah, Hijrah inakuwa 
Wajib juu ya kila mmoja wao. Hairuhusiwi (Haifai) 
kuwatukana wao kama kikundi na kuwatuhumu wao kwa 
Nifaq (Unafiki), kwani kutukana na kutuhumu Unafiki yafaa 
kwa watu maalumu ambao wameelezwa katika Qur-an na 
Sunnah, na hii inaweza kuhusisha baadhi ya watu wa Mardln, 
pamoja na watu tofauti na hao. 

Lakini kuhusu hadhi yake kuwa ni Dar al-Harb au mji wa 
amani: Ni Dar Murakkabah, kwani una hali zote mbili. Si mji 
ambao umejisalimisha kiasi kwamba ndani yake Shari'ah za 
Uislam zinatekelezwa. Kadhalika, siyo Dar al-Harb, ambao 
wakazi wake ni Makafiri. Lakini (mji huu) ni kigawanyo cha 
tatu, ambapo Muislam anashughulikiwa kama anavyostahiki, 
na ambaye ameikataa Shari'ah ya Uislam anapigwa vita na 
anashughulikiwa kama apasavyo kushughulikiwa." 


57 



Kwa kuzingatia haya yalotangulia kutajwa, mtu anaweza 
kuhitimisha kwamba ni Mustahabb - siyo Wajib - Kutanya 
Hijrah kutoka katika eneo husika ikiwa mtu anaweza 
kutekeleza (Kudhihirisha) Dini yake katika eneo hilo, ili 
kwamba tusiende na Kuwatuhumu wengine kwa madhambi 
bila dalili sahihi na ya wazi. Ikiwa hawezi kudhihirisha Dini 
yake, bila shaka, Hijrah ni Wajib juu yake. 

Ya Tatu\ Linaloweza kuwa wajib kwa 'Ulama laweza kuwa si 
wajib kwa Mtu wa Kawaida, na linalokuwa wajib kwa mtu 
ambaye amebeba jukumu la Da'wah linaweza kuwa si wajib 
kwa wengine totauti na yeye, na linalokuwa muhimu ili 
kutimiza wajibu nalo ni Wajib. Hivyo, wajib wa Hijrah juu ya 
Kikundi (Jma'at) siyo kama wajib juu ya mtu binatsi, na wajib 
wake kwa watu ambao Hijrah italeta manutaa katika Uislam 
siyo kama wajib juu ya mtu ambaye Hjirah yake itapelekea tu 
katika kujichosha na kumaliza nguvu, kadhalika dhiki (tabu) 
kwa watu wengine walio pamoja naye. Mtu anatakiwa 
kurejea katika dalili za kishari'ah na siyo mihemko ya kiimani, 
kwani suala hili ni katika masuala ya Dini na Shari'ah. 

Ya Nne-. Mtu hatakiwi kupuuza vigawanyo vilotajwa na Ibn 
Qudamah katika al-Mughnl ambapo amesema: "Yule 
ambaye Hijrah ni Mustahabb - Si wajib - ni Yule awezaye 
kufanya Hijrah, na anaweza kudhihirisha Dini yake katika Dar 
al-Kufr. Hivyo, inapendeza kwake kufanya Hijrah, kutokana 
kile ambacho kitapatikana kwake yeye kwa Kufanya Jihad 
dhidi yao, Kuongeza na Kusaidia jamii ya Kiislam, na 


58 



kupunguza idadi ya Makafiri, kuepuka kuchanganyika nao na 
kushuhudia maovu yao akiwa miongoni mwao. Lakini bado 
itakuwa si wajib kwake, na hili ni kutokana na uwezo wake 
wa kutimiza Wajib wa Dini yake bila kuhitaji kufanya Hijrah, 
kama al-'Abbas - ammi yake Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi 
wa Sallam) alivyokuwa akiishi Makkah, japokuwa alikuwa ni 
Muislam!" (Mwisho wa maneno ya Ibn Qudamah). 

Hivyo,Mtu anatakiwa kuliweka akilini hili ili asiwe mkali dhidi 
ya wale ambao hawaoni Hijrah kuwa ni Wajib katika hali hii, 
na wanaona kuwa Hijrah ni Mustahabb tu. 

Ya Tano-. Muhajir Muumini anatakiwa Kuondoka pale alipo, 
kwenda ambapo ni Pazuri zaidi kuliko alipo. Anatakiwa 
kwenda mahali ambapo hakuna madhambi ambayo 
yameenea katika eneo analohama. Vinginevyo, ikiwa hata 
pata eneo kama hilo, hawajibiki kutanya Hijrah. 
Hivyo,anatakiwa Kuhajir kutoka Dar al-Kufr kwenda Dar 
al-lslam, au kutoka mji wenye Ukandamizaji na madhambi 
(Maasiya) kwenda kaatika mji wenye Haki na wema. Kwani 
Hijrah kutoka katika Uovu mmoja kwenda katika Uovu 
mwingine, au kutoka katika mji wenye madhambi kwenda mji 
wenye madhambi sawa, hii si chochote isipokuwa ni 
kujichosha nafsi, haina manufaa, na kupoteza fedha. Ikiwa 
hawezi kupata mji ambao uko safi, na akakuta kwamba 
madhambi yametapakaa katika miji yote , [711 anapaswa - 

59 


[7l].Hii ndiyo hali ilivyo hii leo, inatuleta katika nukta muhimu: Kutokuwepo 
kwa Dar al-lslam halisi hivi sasa haimaanishi kwamba Wajib wa Hijrah 
umekwisha. Lakini, kama shaykh alivyoelezea, mtu anawajibika Kuhajir 
kwenda pazuri, twaweza kusema hivo. Yaani, mtu anatakiwa siku zote 
aangalie sehemu ambayo utekelezaji wake wa Uislam utakuwa ni Mzuri 
zaidi kuliko sehemu alipo, japokuwa anakokwenda siyo Dar al-lslam.(Mf) 



kuhajir kutoka mji ambao madhambi yanatanywa dhahiri kwenda 
mji ambao una dhambi hafifu (kidogo) kuliko mji wake, au kutoka 
mji ambao kuna uovu kwenda mji ambao matendo ('Ibaadah) ya 
wajibu yanaachwa au hayafanywi. Kwa Mfano, akiwa katika mji 
ambao Zinaa na uzinifu umesambaa sana, pia kuna Dhulmah na 
Ukandamizaji,na mji mwingine una Ukandamizaji tu bila Zinaa, ni 
lazima ahamie katika mji huu, kwa sababu una uovu mmoja kati ya 
maovu mawili, na si yote mawili. 

Na nauliza: 

Je, yafaa kwetu sisi sasa kuwajibisha Hijrah kwa Muumini kutoka 
mji ambao - ingawa hali yake haiko wazi - ndani yake Shirk 
imefichika kuliko ilivyo katika mji ambao anatamani kuhamia? Na 
hali ya mji huu anaotaka kuhamia siyo safi sana kama inavyotakiwa 
kuwa, isipokuwa unaweza kuona na kusikia ikhlasw ya Viongozi 
wake katika kutekeleza Uislam, wakiwa na mtazamo/dhamira halisi 
ya Uislam lakini ambao bado haujadhihiri, hasa kuhusu Shirki ya 
Makaburi, ambayo siku zote tumekuwa na wasiwasi nayo. Na 
mfano wangu katika Shirki ya Makaburi usichukuliwe kuwa ni 
kupuuza Shirki katika Hukmu ya Allaah Ta'ala, au Shirk ya Uluhiyyah 
na kuabudu Mataifa ya Kikafiri, au Shirki ya Kukataza Jihad kwa 
matakwa ya Mataifa Makubwa ya Kikafiri - yote haya yamedhihiri 
katika mataifa yanayojinasibisha na Uislam. Na natumaini kwamba 
mfano huu wa Shirki ya Makaburi hauchukuliwi kama uchokozi kwa 
wale ambao ni wakweli katika kutekeleza na kutenda kwa mujibu 
wa Shari'ah ya Allaah. Badala yake, hii ilikuwa kwa ajili tu ya 
kuonesha hali ambayo inatakiwa ifahamike katika akili ya Muhajir 
kabla ya Hijrah yake, na ili asiishie kukwamishwa na Kurudishwa 
nyuma na Utata wowote. 


60 



Ya Sita : Ni Haram mtu ambaye alishahajir kurudi nyuma katika 
Hijrah yake bila Udhru wa Ki-Shari'ah unaoruhusiwa. La si hivyo, 
atakuwa ametenda moja ya Madhambi Makubwa. Na Shaykh 
'Abdillah bin 'Abd al-LatTf amesema katika Ushauri wake kwa watu 
wa Artawiyyah: 

"Na Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) alijulishwa kuhusu 
mtu ambaye alihajir, kisha akarudi katika Hijrah yake (Mji 
alouhama) kuja kuishi na Mabedui. Hivyo akamwambia: "Hii ni Kufr 
ndogo. Yeyote mwenye Kufanya hivi amelaaniwa, na 
mwenyekubaki na mabedui na akatimiza Uislam wake ni bora zaidi 
kuliko aiiyehajir, na akarudi nyuma katika Hijrah yake." [71] Na 
imenitikia mimi kwamba katika watu wa al-Artawiyyah ni wale 
waliohajir na wakajiimarisha wenyewe, na sasa wanatamani kurudi 
katika hijrah (miji) yao (waloihama),wakatembea na mabedui. Na 
hili ni janga kubwa Na mwenyekutanya hivyo, hasalimiki na 
kuanguka katika Riddah 1731 (Kufr), na kuwa miongoni mwa wale 
waliorudi nyuma kwa visigino vyao baada ya kubainishiwa Uongofu 
wa wazi. Hivyo, tahadharini na hili, na kuweni na subrah. 
Stahamilini (Vumilieni),Kuweni makini na kuweni imara katika Amri 
za Mola wenu, msiwe katika wale waliouza Neema ya Allaah kwa 
Ukafiri. Na namuomba Allaah atuongoze mimi na nyinyi..." 1741 


61 


[72] .Sikuweza kukutana na Hadithi yenye maneno haya, na haipo. Yawezakuwa 
kwamba Shaykh alikuwa anasimulia maana ya Jumla ya hadithi iliyosimuliwa na at- 
TabaranT, kupitia Jabir bin Samurah "Allaah amemlaanl Mwenye kuishi na Mabedui 
baada ya Hijrah yake. Allaah amemlaani mwenyekuishi na Mabedui baada ya Hijrah 
yake, isipokuwa katika zama za Fitnah, kwani kuishi na Mabedui ni bora zaidi kutiko 
kuishi miongoni mwa Fitnah." AI-HaythamT amesema, katika Majma' az-Zawa'id: 
"Imepokewa na at-TabaranT, na sanadi yake ina msimulizi ambaye sijui chochote 
kuhusu yeye." Lakini, maana (ya hadithi) inatiliwa nguvu na hadithi iliyopokewa na 
an-Nasa'T, ambayo itatolewa kwa utupi kupitia (upokezi) maneno ya Ibn Hajar. 

[73] .Kinachomaanishwa hapa siyo kwamba mtu kurudi katika Hijrah yake ni Riddah, 
kwa nje na ndani. Lakini, anasema kwamba kwa kutembea (Kuwa pamoja) na 
mabedui, ambao wamesemwa na Allaah kuwa ni Watu walopindukia mipaka katika 
Kufr na Nifaq, mtu anajiweka mwenyewe katika (hatari ya) uwezekano wa kufuata 
mwenendo wao.(Mf) 

[74] .ad-Durar as-Saniyyah (1/81] 



Na kutokana na hili, Ibn Hajar al-'Asqalam amesema: 

“Kuweka kwake (al-BukharT) mlango wenye kichwa cha 
habari.- ‘Kutembea na Mabedui wakati wa 'Inahusiana 

na Muhajir aliyeondoka katika mji aliohajir ili kutoishi na 
Mabedui, na kisha kurudi kuwa Bedui baada ya Hijrah yake, 
na hili limekatazwa, isipokuwa kwa idhni ya AL-HAKlM 
(Allaah). Na yeye (al-Bukharl) amebainisha zama za Fitnah, 
akiashiria kwamba hii ni moja ya hali yenye udhru wa kutanya 
hivyo. Pia imesemwa kwamba ‘...Katika zama za Fitnah’ 
inahusu ukweli kuwa (kutembea pamoja na mabedui) 
kunajumuisha usaliti kwa watu wa haki. Hata hivyo, Salaf 
wametofautiana katika kuifahamu dhana hii, kwani baadhi 
yao walijihifadhi na kujitenga wenyewe kutokana na Fitnah 
yoyote - kama vile as-Sa'd, Muhammad bin Maslamah, na 
Ibn 'Umar - na baadhi yao walishiriki vita, na walikuwa ni 
wengi... (mpaka Ibn Hajar aliposema) na an-Nasa'7 
amepokewa kwamba Ibn Mas'ud amesema: 

'Mwenye kula Riba, mwenye kutoa Riba, mwenye kuandika 
mkataba (wa Riba) kwa kujua... na anayerudi nyuma kuwa 
Bedui baada ya Hijrah yake - wote wamelaaniwa kwa Ulimi 
wa Muhammad (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), mpaka Siku 
ya Qiyaamah. [751 ' [7S1 " (Mwisho wa Maneno ya Ibn Hajar) 


62 


[75]. an-Nasa'i (5102) na ameisahihisha al-Albanl katika 
at-Targhib (3/49) 


[76]. Fat-h al-BarT (13/44-45) 



Katika as-Sunan al-Kubm, al-BayhaqT amepokea hadithi 
kama hiyo ya Ibn Mas'ud. Lakini, mlango aliupa kichwa cha 
habari: ‘Yaliyosimuliwa kuhusu ruhusa ya kufanya hivo 
(Kuishi na Mabedui baada ya Ilijrah ) wakati wa zama za 
Fitnah’ na chini katika mlango huo ameleta hadithi ituatayo: 

"YazTd bin AbT 'Ubayd amesimulia kwamba Salamah bin 
al-Akwa' aliingia kwa al-Hajjaj bin Yusuf. Hivyo, al-Hajjaj 
akamwambia yeye: 'Ewe mtoto wa al-Akwa'! Umerudi 
(Umegeuka) kuwa Bedui?' Salamah akajibu: 'Hapana. Lakini, 
Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) 
aliniruhusu mimi kubaki na Mabedui (zama za Fitnah).'" [771 

Hivyo tofauti ya Rai ilyobaki kuelezwa inahusu Ruhusa ya 
MuhajirTn kubaki Makkah zaidi ya siku tatu baada ya 
kukamilisha taratibu zao za Hijjah. Hii inahusu Muhajir 
aliyehama (Makkah) kwenda MadTnah, na akahamia huko 
(MadTnah) ili kuipa ushindi Dini ya Allaah, kama 
ilivyopokelewa kwamba al-'Ala bin al-HadramT alimsikia 
Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) akisema: 
"Muhajir ana siku tatu za kubaki Makkah baada ya 
kumaliza," 781 na ni kama vile alikuwa anaamrisha kutobaki 
zaidi ya siku hizi. 

Kwa hiyo, ilikuwa si ruhusa mtu kurudi katika mji wake 
(Makkah), na hii ilikuwa ni wakati mji wake haujatwaliwa. 
Lakini baada ya (Fat-h Makkah) kutwaliwa Makkah na ikawa 
Dar al-lslam, baadhi ya ma-'Ulama waliona kwamba - 

63 


[77] .al-Bu kha rT (7087) 

[78] .al-Bukhari (3933) na Muslim (1352) 



Hukmu hii imebadilika, na yeyote anayetaka kusoma kuhusu 
mambo haya, na arejee katika kitabu cha “Fadhila za Ansar” 
katika mlango wa 'Muhajir kubaki Makkah baada ya 
Kukamilisha 'ibaadah (taratibu) zake' katika Sharh ya Ibn 
Hajar ya sahlh al-BukharT . [791 

Kuhusu hili, Ibn Hazm pia amesema: "Malik, ash-Shafi'T, na 
Wafuasi wao, wote wanatumia kama dalili hadithi sahihi 
kutoka kwa Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa 
Sallam), kwa njia ya al-'Ala bin al-Hadrarm: 'Muhajir anaweza 
kubaki Makkah kwa siku tatu baada ya kukamilisha 'Ibaada 
zake (za Hjj).' Wamesema kwamba Mjumbe wa Allaah 
(SwallaUaahu 'Alayhi wa Sallam) alichukizwa MuhajirTn 
kubakia Makkah - ambao ulikuwa ni mji wao, ambapo 
walitolewa kwa ajili ya Allaah - mpaka wakutane na Allaah 
hali wao ni Wageni wa mji wao, yote kwa ajili ya Allaah 'Azza 
wa Jall. Baada ya hili (Fat-h), aliwaruhusu wao kubakia humo 
kwa siku tatu baada ya kumaliza 'Ibaadah zao (za Hajj)." 

Baada ya haya, inadhihirika kwetu sisi hatari ya matamanio 
ambayo yanaweza kumpata mtu ambaye anayehajir kutoka 
Dar al-Kufr au Dar al-Harb, na kisha baadaye akarudi hapo 
bila udhru wowote wa Ki-Shari'ah, wakati kufanya hivo ni 
katika Kufr. 

64 


[79].Katika Fat-h al-BarT (7/267), Ibn Hajar amesema: "Hadithi hii 
inamaanisha kwamba kabla ya Fat-h (iliharamishwa) ilikuwa 
hairuhusiwi kubaki Makkah kwa Yule ambaye alihajir kutoka huko 
(Makkah). Lakini iliruhusiwa (baada ya Fat-h) kwa aliyekwenda 
huko kwa ajili ya Hajj au 'Umrah kubaki huko baada ya kukamilisha 
taratibu (za Hajj) kwa siku tatu, na si zaidi.(Mf) 



Ya Saba : Katika matokeo ya Jumla ya kutotanya Hijrah ni kuwa mtu 
analazimika kushuhudia (Kutazama) maovu mbalimbali, kadhalika 
kuridhiana na wale wanaohamasisha kutanyika madhambi na 
maovu haya, kuwa na ukaribu nao, na mtu kuwatungulia moyo 
(Kuwa na uratiki nao). Hii ni kwa sababu Muovu huita wengine na 
Waovu wengi hujikusanya na kuwa karibu wao kwa wao. Hivyo Yule 
anayeishi miongoni mwao, hawamridhii isipokuwa mtu ambaye 
anajihusisha na mambo hayo. Na haiepukiki kwamba mtu atajaribu 
kuwaridhisha, kuridhia matamanio yao,n.k kama alivyosema 
'Allamah 'Abd ar-Rahman bin Hasan 1801 


65 


[80]. Na yanayosadikisha hili ni yale yaliyosemwa na Shaykh 'Abdullah 
'Azzam, alipokuwa akizungumzia suala la Waislam wanaosoma Nchi za 
Maghari: "Kwa sababu ya hili, Maisha ya ki- Magharibi, Kuishi miongoni 
mwa Makuttar, ni maisha magumu, magumu,magumu sana. Kijana mmoja 
- na simulizi ni nyingi , na siwezi kuzisimulia zote hapa - alinijia katika 
Mkutano (Kongamano) na alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wangu huko 
Jordan na akanambia: 'Ndo ilivyo. Nisipooa, nitatanya Zinaa. Siwezi kuishi.' 
na akarudia tena: 'Siwezi Kuishi. Sikutanii, na yeyote anayesema kinyume 
na haya, yeye ni Muongo. Hebu niambie - Wallaahi - Kijana ambaye 
hajaoa akiwa na hamu kabisa, na Chuoni, msichana anakaa pembeni yake, 
akiwa amevaa sketi yake sentimita kumi juu ya goti lake! Na Mola wetu 
amesema kuhusu Nabii Yusuf: " Na kwa yakini alimtamani (Yusuf) na 
(Yusuf) angelimtamani lau kwamba asingeliona Burhan kutoka kwa Rabb 
wake" Yusuf asingaliona ishara/dalili kutoka kwa Mola wake, 
angalimkubalia - Yusuf, Mwema, Mtukufu, mtoto wa mtukufu wa mtoto 
mtukufu wa mtoto mtukufu. Hivyo hii itakuwaje?... Nasema kwamba 
hairuhusiwi vijana kusoma Magharibi, isipokuwa kama Wameoa (au 
kuolewa). Niaminini mimi, hata kama ni Fatwa moja:Hairuhusiwi, 
hairuhusiwi, hairuhusiwi. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani, kwa mtu 
ambaye hajaoa kuishi hapo, labda awe hayuko sawa. Kama hayuko sawa, 
huyo huenda ataweza kuishi hapo. Lakini kwa binadamu wa kawaida, 
itakuwaje, ndugu zangu? Ngono inapatikana kama maji,na inaruhusiwa, 
kulingana na sheria, mtaani, popote! Simulizi ziko nyingi, na wale 
waliotujia kutoka Italia na Swiden wanajua vizuri madhara yanayo 
ziandama jamii za ki-Magharibi" [R Dhilal Surat at-Tawbah: uk.12] (Mf) 



Ya Nane : Na kwa kuwa mji ni wa kufr, au mji wa Iman, au 
wa madhambi, hii haina maana kwamba hii hali ni ya kudumu 
ya Mji huo. Lakini ni sifa inayopewa mji kulingana na hali ya 
Wakazi wake, pamoja na Sheria zinazotawala 
(Zinazotumika katika) mji huo. Hivyo kila mji unaokaliwa na 
Waumini wema, unatawaliwa kwa Shari'ah ya Allaah, ni mji 
wa awliya' (Vipenzi) wa Allaah kwa wakati huo. Kadhalika, 
Kila mji unaokaliwa na Makuffar, au unatawaliwa kinyume na 
Uislam, ni Dar al-Kufr kwa wakati huo. Vilevile, unaokaliwa na 
idadi kubwa ya ma -Fasiq, ni mji wa maasiya (Madhambi) kwa 
wakati huo. Lakini ukikaliwa na waliotofauti na waliotajwa, 
unakuwa ni mji wenye sifa ya waliochukua nafasi yao. Hii ni 
kama katika suala la msikiti: Ukiwa baa, Sehemu ya 
Mkusanyiko wa madhambi, Kanisa ambalo anaabudiwa 
kinyume na Allaah, n.k; utasifika (Utaitwa) kwa yale 
yanayofanywa na waliomo humo. Pia, baa, sehemu ya 
mkusanyiko wa maasiya (dhambi), n.k - lkifanywa kuwa 
Msikiti ambamo anaabudiwa Allaah peke yake, itasifika kwa 
namna ilivyo (kwa wakati huo). Hivyo hivyo kwa Mtu mwema 
anayekuwa Muovu, Kafir anayekuwa Muumini,au Muumini 
anayekuwa Kafir,n.k - Kila mmoja anasifika kwa mabadiliko 
aloyafanya, kama Allaah anavyosema: 

"Na Allaah anakupigieni Mfano: Wa Mji uliokuwa na Amani 
na Utulivu..." [81! 

Ayah hii iliteremshwa Makkah pindi ilipokuwa ni Dar al-Kufr, 
lakini ilikuwa ni mji Bora kabisa wa Allaah, na Mji 
unaopendwa zaidi na Allaah. Lakini, alikuwa anamaanisha 


66 


[81].an-Nahl : 112 



Watu wake (wakazi), pamoja na Sheria zilizokuwa 
zikiutawala, kwani imehadithiwa kuwa Mjumbe wa Allaah 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), alisema, alipokuwa 
amesimama na akiutazama (mji wa Makkah): "Wallaahi, 
wewe ni Mji bora kabisa wa Allaah, na ni mji anaoupenda 
zaidi Allaah. Na isingelikuwa kwamba watu wangu 
wamenifukuza kwako nisingeliondoka (Nisingehama )." 1821 

Kwa hiyo, Muhajir Muislam hatakiwi kuuliza kwa nini afanye 
Hijrah kutoka mji wenye neema kwenda mji wenye neema 
chahe. Sababu inayopelekea siyo uzuri/neema ya mji, kwani 
Mjumbe wa Allaah aliwaamrisha watu kuhama kutoka katika 
Mji bora kabisa wa Allaah, na wenye kupendwa zaidi na 
Allaah kwenda katika mji ambao ulikuwa na ubora mdogo. 
Hivyo mtu atakiwa aangalie na aamue kupitia sifa za mji huo 
(za ki-Shari'ah), bila kujali ubora, hadhi yake, mahali pake 
(Mazingira ulipo ). 1831 Sifa yake mwiho wa siku itabadilika kwa 
idhini ya Allaah, ili mji urudi katika aina na sifa yake. 


67 


[82] . at-Tirmidhi (3925) na Ibn Majah (3108) na ameisahihisha al- 
AlbanT katika Mishkat al-Masabih (2725) 

[83] .Shaykh Abu BasTr amesema: " Fahamu kwamba mji, haijalishi 
umebarikiwa namna gani, haupewi hadhi ama utukufu na wakazi 
wake. Badala yake, anayebarikiwa ni mtu, na mtu ndiye aufanyaye 
mji kuwa mji wa Hishima kwa matendo yake na Jihad katika njia ya 
Allaah. Ndiyo maana Abu ad-Darda' alipomwita Salman al-FarisT 
kufanya Hijrah Kwenda Ardhi tukufu (Sham), Salman alimjibu, 
akisema: 'Hakika, ardhi (mji) tukufu haimfanyi yeyote kuwa 
Mtukufu. Badala yake mtu huwa mtukufu kwa vitendo vyake.'" 
(Mf) 



Mtu asizingatie usemi wa Ibn al-'ArabT katika Ahkam 
al-Qur-an kwamba Makkah ni Dar al-lslam mpaka siku ya 
Qiyaamah, kwani hakuna kabisa dalili ya wazi katika hili 
kutoka kwa Maswahaba, wala halikujulikana kwao, wema 
waliotangulia, au wale waliokuja baada yao - 
RahimahumuLlaah. Hivyo, Makkah - Allaah aitanye kuwa 
tukufu - ni kama miji mingine ikitikia kuainisha kama ni Dar 
al-Kufr au Dar al-lslam, na hii imekuwa hali yake kwa kipindi 
kirefu - Allaah aifanye kuwa tukufu. La si hivyo, ni kwa nini 
Majeshi ya Kiislam yamejianda kwa muda mrefu Kuitwaa? [84] 


68 


[84]. Kwa maelezo zaidi kuhusu mada hii, rejea toleo la Tibyan 
Publications "Can Makkah Became Dar al-Harb? [Je, Makkah 
yaweza kuwa Dar al-Harb (Mf) 



HITIMISHO 


Hakuna Shaka kwamba Dar al-lslam ni ile ambayo Shari'ah za 
Uislam zinatekeiezwa bila kikwazo au upotoshaji wowote, na 
Dar al-Kufr ni ile ambayo Shari'ah za Kikafiri ziko juu ya 
Shari'ah za Uislam, na Dar al-Harb ni mji wowote ambao 
ambao kuna vita kati ya waumini na Makuffar, na Dar 
Murakkabah ni ile ambayo watu wake ni Waislam, lakini 
Viongozi wake wanatekeleza tu mambo ya uislam ambayo 
hayaendi kinyume na siasa zao, au maslahi yao ya kubaki 
katika viti vyao - viti vya ukandamizaji, Jeuri na udhalim. 

Kadhalika hakuna Shaka kwamba, Hukmu ya asili ya Hijrah 
inaendelea alimradi tu Sharti/hali zenye kupelekea hijrah 
zinajitokeza, na madai kwamba Hijrah imeshakatika ni ya 
Uongo na si sahihi, kwa sababu haikuwezekana kulinganisha 
dalili. Kwa hakika, hakuna (khitilafu) mgongano wa dalili, na 
mwenye kudai vinginevyo amejipa mwenyewe kazi ambayo 
hana haki ya kujipa kazi hiyo. 

Na hakuna Shaka katika Wajib wa Hijrah - kulingana na 
ambayo yametajwa - kwa mwenye kuweza kufanya hivo, 
(kwa kuwa) hawezi kudhihirisha Dini yake, na anaishi katika 
Dar al-Kufr au Dar al-Harb. Kuhusu anayeishi katika mji 
ambao hali yake ni mchanganyiko (Dar Murakkabah), na kuna 
Fardhi ambayo ni lazima itimizwe katika mji anaotaka 
kuhamia ambayo haiwezi kutimizwa isipokuwa kwa Kufanya 
Hijrah, na Hijrah yake itapelekea kuongezeka idadi na nguvu 
ya Waislam, na Hawezi kudhihirisha Dini yake katika mji - 


69 



ambao anaishi kwa sasa, na ana uhakika kwamba Shari'ah ya 
Allaah inatekelezwa katika mji anaotaka kuhamia, na 
kwamba Shari'ah za Uislam ndio ziko juu katika mji huu - kwa 
hali hii, Hijrah inakuwa wajib binatsi kwake, kutokana na dalili 
zilizotajwa, na kwa sababu kilichomuhimu katika kuwezesha 
kutimiza wajib na chenyewe ni wajib pia. Lakini, hali ikiwa 
siyo kama ilivyoelezwa hapo juu, Hukmu ya Hijrah inabaki ni 
Mustahabb na si Wajib. 

Na kinachomaanishwa, mtu kuidhihirisha Dini yake ni kitu 
kimoja tu, nacho ni: Kujitenga na Makuffar, Kubainisha 
Ukafiri wao, Kuwadhihirishia Uadui, Kuwadharau wao na 
mienendo yao ya Maisha, na Kujitenga na wale wanao 
waunga mkono na wale wanao shirikiana nao - wote kwa 
namna ya wazi na dhahiri. Kitu Chochote kinyume na haya 
hakichukuliwi kuwa ni kuidhihirisha Dini. Badala yake, hayo 
yatahesabiwa kuwa ni Kuiharibu Dini na Nembo zake. 

Na kinachotakiwa kutahamika zaidi na kuchunguzwa ni suala 
la mij ambao hali yake ni mchanganyiko (Dar Murakkabah); 
hasa kuhusu kwamba Je, Hijrah itapelekea katika madhara au 
la, kiasi kwamba kutakupungua watu wema hapo, au eneo 
litaachwa wazi kwa matwaghut kueneza utisadi humo. Hili ni 
muhimu sana, kwani baadhi ya ma-Shafi'T wamekataza Hijrah 
kutoka katika Mji ambao Muislam yuko Salama, anaweza 
kudhihirisha Dini yake katika Dar al-Harb, anaweza kujitenga 
katika eneo la peke yake na akawa mbali na Makuffar. Mtu 
huyo haruhusiwi kuiacha sehemu hii, kwani eneo alilo jitenga 


70 



mwenyewe limekuwa Dar al-lslam, na kuondoka kwake 
katika mji huo, kutaurudisha (mji huo) katika mikono ya 
Makuffar. 

Na hili ni jambo ambalo haliruhusiwi, kwani kila eneo ambalo 
watu wake wanaweza kujitenga wenyewe na Makuffar 
linachukuliwa kuwa ni Dar al-lslam, kwa kuzingatia (maeneo) 
ambayo tumeyatolea Fatwa ya Shihab ad-DTn ar-Ramll kwa 
watu wa Arghun. Hivyo ni juu ya Muislam kuwa na khofu ya 
mambo haya kadiri iwezekanavyo, kutafuta njia ya sawa, na 
na kuegemeza matendo yake katika (jambo) hili. 

Wa akhirud-Da'awana wa al-hamduliLlaahi Rabbil-'alamTn, 
wa SwallaUaahu 'Alaa Muhammad wa 'Alaa Alihi wa Swahbih 
wa Sallam. 


Mwandishi: 'Abd al-'AzTz bin Salih al-Jarbu' 
Mfasiri: Kiarabu - Kiingerza 
At-Tibyan Publications 
Mfasiri: Kiingerza - Kiswahili 
Abu Asim 


71 



KIAMBATANISHO NA. 01 


SUALA LA WAISLAM WALIOZALIWA KATIKA MIJI YA 
MAKUFFAR 

Shaykh Abu BasTr at-TartusT amesema= 

“Waislam wahozaliwa katika ardhi za Makatiri wanazidi 
mamia ya mamilioni kwa idadi. Kwa hiyo, haiwezekani 
kuwataka au kutoa fatwa kuwawajibisha wote Kufanya 
Hijrah, waache makazi yao waende katika maeneo 
yasojulikana kwao!. 

Linaloweza kutolewa kama jibu la suala hili ni kuwa 
Muislam anayezaliwa katika nchi ya kikafiri anapewa 
chaguo la Ki-Shari’ah kati ya mambo matatu, na anatakiwa 
kuangalia ambalo ni bora kwake na bora kwa Dini yakc ; 

1. Kwamba anabaki katika Mamlaka (Utawala) yao, 
ulinzi, na Mkataba wao na akanufaika na haki 
wanazompa, isipokuwa asivunje (mkataba) 
Makubaliano aliowekeana nao na asivuke mipaka 
kwa namna yoyote, hasa akiwa aweza kudhihirisha - 


72 



Dini yake, kutimiza Maamrisho ya Dini yake, na 
kujishughulisha na jambo muhimu la kuwalingania watu 
katika njia ya Allaah Ta’ala. 

Pakisemwa kwamba Mkataba huu ni kati ya Muislam na 
Nchi ya Ki-Kafiri, na una haki na Sheria, na katika Sheria 
hizi kuna ambazo zinaenda kinyume na Shari’ah, nascma: 
Hakuna kitu katika Shari’ah kinachozuia kukubaliana na 
haki na Sheria zisizo kinzana na Shari’ah. Ni wajib kwa mtu 
kujitoa katika kitendo chochote kinachopingana na Shari’ah 
na Imani, na Kujitahidi kujiepusha na chochote kitakacho 
muingiza katika Kuipinga Shari’ah kadiri awezavyo, kwani 
Hakuna Utii kwa kiumbe - Haijalishi mtu huyo ni nani - 
katika Kumuasi Muiunba! 

Kadhalika inatakiwa kufahamika - kama tuliyyosema 
mwanzo - kwamba Waislam katika nchi hizi nyingi, 
hasahasa za Ulaya, wanaweza kudhihirisha Dini na Imani 
yao, na kuamrisha Mema na Kukataza Maovu kwa vitendo, 
na Kutekeleza Maamrisho ya Dini yao kwa Uhuru Mkubwa 
- zaidi ya Waislam wa nchi za Kiarabu, au nchi zingine 
ambazo kwa uwongo zinadai zenyewe kuwa ni za Kiislam! 


73 



2. Anaweza kuvunja Makubaliano na Mikataba ya 
Amani nao, na akatangaza Kuanzisha Jihad na 
Mapigano, ikiwa anaweza kutanya hivyo, na 
Shari’ah inapendekeza kwamba aanze nao kwa 
namna hii. Katika hali kama hii, anakuwa 
ameepukana nao na mikataba walowekeana nae, 
pamoja na Kuridhia Mikataba hii, na kila mmoja 
ana haki kwa mwingine. 

3. Anaweza Kuhajir, kama anaweza kupata njia ya 
kutanya Hijrah kwenda mahali pazuri kuliko alipo 
sasa, wakati huo akizingatia umuhimu wa Kupima 
(Kulinganisha) Faida na Hasara, Niyyah (Sababu) na 
Malengo (Makusudio), n.k. 

Pakiulizwa: Vipi akikosa Mbadala mwema (Ulio mzuri)? 

Nasema: Kwa hali hiyo, hawajibiki Kuhajir, na suala lake ni 
kama la mtu ambaye hawezi Kutanya Hijrah, na Wajib 
unaondoka kwake. Kuhama kutoka mji muovu kwenda mji 
muovu si chochote ila ni kupoteza Nguvu, mali, na wakati, 
yyote bila Matanikio au Faida, na hii ni katika Upuuzi ambao 
Shari’ah imekataza. 


74 



Hivyo, haya ni machaguo matatu ambayo Uislam 
umeyaweka katika mikono yake, na aweza kuchagua lolote 
kati ya hayo matatu analoweza kulitimiza, na ambalo ni bora 
katika Dini yake, nafsi yake, Familia na Ummah. 

Na Allaah Ndiye Mjuzi Zaidi” 1851 


Shaykli al-Albanl amesema, akitolea maelezo Hadithi ya 
Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu ‘Alayhi wa Sallam)= 
“Hakika, nyinyi nyote, mkishuhudia kwamba Hakuna 
anayestahiki kuabudiwa kwa Haki Isipokuwa Allaah, 
mkasimamisha swala, mkatoa Zakaah, mkajitenga na 
Washirikina, mkatoa khumus ya Ghanjmah, na (Mkatoa) 
kiasi kwa ajili ya Mtume, na anachokichagua katika 
GhanTmah kabla haijagawiwa, mmesalimika na Ulinzi wa 
Allaah, na Ulinzi wa Mjumbe (Mtume) wake.” 


Shaykh al-Albam ameelezea, akisema: 

"Na,hakika katika yale ambayo yanatakiwa kusikitikiwa sana 
ni kwamba wale ambao wanasilimu katika zama hizi - 
Japokuwa ni wengi, na AlhamduliLlaah - hawakubaliani na 
hukmu hii ya Kujitenga wenyewe na Kuhajir kwenda katika 
miji ya Uislam, isipokuwa wachache wao, na nitaelezea 
mambo mawili yanayosababisha hili: 


75 


[85]. Yamechukuliwa kutoka katika kitabu '1-Hijriih , Masa 11 wa 

Ahkam. 



La kwanza ni Tamaa ya Dunia (Kuipenda Dunia) na Urahisi 
wa Maisha na Starehe katika nchi hizi, zinazotokana na 
kuishi maisha ya turaha ya kimwili ambayo hayana imani 
ndani yake, kama ijulikanavyo. Hiyyo mara nyingi inakuwa 
ni vigumu kwao kwenda katika miji ya Uislam ambayo, kwa 
mtazamo wao, (mahitaji) Kipato cha maisha ya kawaida 
huenda kisiwatosheleze. 

La Pili - na ni la muhimu zaidi - Ni Jahli (Kutokujua) ya 
hukmu hii, na wanaudhuru katika hilo, kwa sababu 
hawasikii lolote kuhusu Hijrah kutoka kwa ma- Du 7 at 
ambao maneno yao huwekwa wazi na kutatsiriwa katika 
baaadhi ya Lugha za kigeni, wala hawasikii hilo kutoka kwa 
wanaowaendea wao kwa jina la Da’wah, kwa sababu wengi 
wao hawana Tlmu kuhusu hukmu za Kiislam. Badala yake, 
wanang’ang’ania zaidi katika miji yao wanapoona wengi 
katika Waislam wanaibadilisha hukmu kwa kuiacha miji 
yao, na kwenda katika miji ya Makatiri. Hiyyo, watajulia 
wapi hukmu kama hii watu ambao Allaah amewaongoza 
katika Uislam, hali ya kuwa Waislam wenyewe wanafanya 
kinyume? 


76 



Hakika hebu watu hawa na wale watahamu kwamba Hijrah 
inaendelea kuwepo kama vile Jihad, kwani amesema 
(Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu ‘Alayhi wa Sallam): 
‘I lijrah haitakatika maadam Adui kashapigwa vita.’ Na 
katika hadithi nyingine: I lijrah haitakatika mpaka tawbah 
ikatike, na Tawbah haitakatika mpaka Jua lichomoze Upande 
wa Magharibi.’ 

...Pia, katika yale yanayotakiwa kutahamika ni kwamba 
Hijrah iko ya aina loiauli lotauli, na ni kutokana na sababu 
kadhaa, na kwa maelezo yake, kuna sehemu yake maalum. 
Lililo muhimu kujua hapa ni kuwa Hijrah kutoka Miji ya ki- 
Kafiri kwenda Miji ya Kiislam ni Wajib (Fardh/Lazima), 
haijaHshi ni kiasi gani viongozi katika miji hii (ya kiislam) 
wamepetuka (Wamekengeuka) katika Uislam, kwani miji hii 
ni bora zaidi kuliko miji ya Ukafiri katika tabia (Mwenendo), 
kutekeleza dini, na hali (mambo) ya Kiutamaduni - haijalishi 
Unauonaje, hata kama miji ya kiislam inasifika kwa sifa gani 
(iliyo mbaya)...? 1861 


77 



KIAMBATANISHO NA.02 


HIJRAH KWENDA NCHI [MIJI] ZA KUFR 
Shaykh Abu Muhammad al-MagdisL 

“Kuhusu hukmu ya Hijrah kwenda miji ya kufr asilia - kama 
vile Amerika, Ulaya, n.k. - na kuishi humo ili mtu 
kuimarisha hali ya maisha yake, Muislam hatakiwi kufanya 
hivi. 

Badala yake wale walioruhusu Hijrah kwenda Miji ya Kufr 
walifanya hivo kukiwa hakuna Dar al-Islam ambayo 
Muislam aweza Kwenda, ikiwa angetaka kufanya hivo. Kwa 
maneno mengine, anadhuriwa katika mji wake, na 
analazimika kuuhama, kama MuhajirTn wa Mwanzo 
waliyyoihama Makkah na kwenda Ethiopia. 

Kwa yule anayekwenda katika nchi hizi na kuishi humo bila 
sababu (ya kishari’ah) ya kufanya hivo - lakini anafanya 
hivo kwa ajili ya Dunia, na kuboresha hali ya maisha yake, 
Licha ya Kujulikana uovu na Fitnah yake (mji huo) kwa Dini 
ya Muislam, hishima, na Familia yake - Hili si jambo ambalo 
atalichukulia wepesi Muislam ambaye anaghera ya Kuilinda 
Dini yake na Familia yake. 


78 



Na Mwenye Furaha ni Yule Mwenye Kuonywa na 
Wengine.... 

Kila nunoja tunaye mtahamu katika ndugu zetu Waislam 
wenye ‘Ilm, wanaonya kuhama bila hitaji la msingi, kwani 
nchi nyingi zinazojinasibisha na Uislam hivi sasa - Licha ya 
Kufr zao na Tawala zao za Kifisadi - ni bora kwa Dini ya 
Mtu, na zina Madhara kidogo kwa Hishima na Familia yake. 

Na imesemwa kwamba baadhi ya Madhambi ni Mepesi 
kuliko Mengine... 

Hivyo, Hatuwashauri kwenda kwenye nchi mithili ya 
Amerika.Ulaya, n.k kutoka katika nchi hizi, alimradi 
yawezekana kwenu kuishi katika nchi hizi (za kiislam) 
ambazo zina uovu na Fitnah kidogo kwa Dini yako. 

Na kuna mlango katika Sahjh al-Bukhah wenye kichwa. 
‘Katika Dini ni Kukimbia Fitnah’ 

Namuomba Allaah awaepushe na Maovu yote, na kutokana 
na Fitnah zote za wazi na Siri." 


79 



KIAMBATANISHO NA.03 


MTUAPANYE HIJRAH KWENDA WAPI ? 


Shaykh Abu BasTr at-TartusT amesema= 

“Kuna ahacHth nyingi ambazo zinaashiria ubora (Fadhila za) 
wa kuishi katika nchi fulani na Maeneo Fulani, pamoja na 
ubora wa Wakazi (Watu waishio humo) wa Maeneo hayo. 
Kati ya Miji hiyo ni MadTnah na Sham. 


01. MADINAH 

Hadithi nyingi sahihi zimepokelewa kutoka kwa Mtume 
(SwallaLlaahu ‘Alayhi wa Sallam) kuhusu ubora wa kuishi 
MadTnah: 

"Madlnah ni Bora kwao, ikiwa wanajua. Hakuna mwenye 
Kuuhama akitaraji nusrah kutoka kwake (mji huo), isipokuwa 
Allaah atampatia uliobora kuliko Huo. Na hakuna mwenye 
Kuvumulia tabu zake (za mji huo) isipokuwa Nitamshufaiya 
au nitakuwa Shahidi yake Siku ya Qiyamah ." 1871 

"MadTnah itapitikiwa na zama ambapo watu wake 
wataihama na kwenda Vijijini, wakitafuta Starehe za Maisha. 
Hivyo watapata Starehe hizo. Kisha watazichukua Familia zao 
kuzipeleka kwenye Starehe hizo, na Madlnah ni bora kwao, 
kama wangejua." l88] 


80 


[87] .Ameisahihisha al-AlbanT katika as-Silsilah as-Sahihah (274) 

[88] .Ameisahihisha al-AlbanT katika SahTh at-Targhi (1189) 




“Yemeni itatwaliwa (Fat-h al-Yaman), na baadhi ya watu 
watahajir (kutoka MadTnah) na watachukua familia zao, 
pamoja na wale watakao watii, ingawa MadTnah itakuwa ni 
bora kwao, ikiwa wangejua. Sham pia itatwaliwa (Fat-h as- 
Sham), na baadhi ya watu watahajir (kutoka Madlnah) na 
watachukua familia zao na wale watakao watii wao, ingawa 
MadTnah itakuwa ni bora kwao, ikiwa wangejua. Iraq 
itatwaliwa (Fat-h al-'lraq), na baadhi ya watu watahajir 
(kutoka Madlnah), na watahimiza familia zao na wale 
watakao watii kuhajir, ingawa MadTnah itakuwa bora kwao 
ikiwa wangejua." m 

"Yeyote mwenyekuweza kufia MadTnah,basi na afanye hivo, 
kwani nitamshufaiya mwenye kufia humo". Na katika 
usimulizi mwingine "Yeyote kati yenu anayeweza fia 
Madlnah, na afanye hivo, kwani nitakuwa shahidi au 
nitamshufaia siku ya Qiyaamah yeyote anayefia humo." m 


02. shaM 911 

"Bishara Njema kwa Sham. Bishara Njema kwa Sham.Bishara 
Njema kwa Sham." Maswahaba wakauliza: "Na ni kwa nini 
hivyo, Ewe mjumbe wa Allaah?" Akawajibu: "Ooh Bishara 
Njema kwa Sham. Malaika wa Allaah wametanda mbawa 
zao juu ya Sham." 


81 


[89] .al-Bukhari (1742) 

[90] .at-TabaranT, na ameisahihisha al-AlbanT katika Sahlh at-Targhlb 
(1192) 

[91] . Kinachomaanishwa kuhusu Sham ni Sham Kuu, inayojumuisha 
Syria, Lebanon, Jordan na Palestina - mpaka Tabuk. 



" 'Abdullah bin Hawalah amesimulia kwamba Mjumbe wa 
Allaah (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) amesema: 
' Mtaandaa majeshi: Jeshi kwa ajili ya Sham, Jeshi kwa ajili ya 
'lraq, na Jeshi kwa ajili ya Yemen.' Hivyo 'Abdullah akasema: 
'Nichagulie Moja, Ewe Mjumbe wa Allaahl' Hivyo akasema: 
'Nenda na lile la Sham. Asiweia kufanya hivo, aende na la 
Yemen... kwani Allaah 'Azza wa Jall - amenitosheleza mimi 
na Sham na Watu wake."' 

RabT'ah amesema "Nilimsikia Aba IdrTs akisimulia hadithi hii, 
na akasema: "Mwenyekutoshelezwa na Allaah hapotei 
abadani [Hawezi potea]! 

"Hakika Fitnah ikitokea, Imani (Dini) itakuwa Sham." 

"Watu wa Sham wakiharibikiwa, hakuna kheri kwenu nyinyi. 
Hakutaacha kuwepo na Kundi lenye kushinda katika Ummah 
wangu; Hawatadhuriwa na wale wenyekuwasaiiti, mpaka 
kitakaposimama Qiyaamah." Na katika riwaya nyingine; "Na 
wako sham." 

'Abdillah bin Hawalah akasema: " ‘Ewe Mjumbe wa Allaahi, 
nionyeshe mimi ardhi nitakayo ishi, kwani ningejua kwamba 
utakuwa na sisi kwa muda mrefu nisingechagua chochote juu 
ya kubaki na wewe.' Mjumbe wa Allaah (SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) akasema: 'Nenda Sham. Nenda Sham. 
Nenda Sham.' Hivyo, alipoona kwamba sikuipenda Sham, 
akasema: 


82 



'Unajua Allaah 'Azza wa Jall - kasema nini? Amesema 
(Allaah): 'Wewe ni mbora wa ardhi/Miji yangu, ambamo 
huwaingiza waja wangu waliowema." Na katika Usiku 
wangu wa Isra', niliiona Nguzo Nyeupe, kana kwamba 
imetengezwa kwa Lulu, ikiwa imebebwa na Malaika. 
Nikawauliza (Malaika): 'Mmebeba nini?' Wakasema: 'Nguzo 
ya Uislam, na tumeamrishwa tukaiweke Sham."' 

"Nenda Sham kwani ni ardhi ilochaguliwa na Allaah katika 
ardhi zake, na ni mafikio ya Waja Wake Alowachagua." 

"Utaibuka moto katika Zama za Mwisho kutoka Hadramawt, 
na utawakusanya watu (wote) pamoja.' Maswahaba 
wakauiiza; 'Kwa hivo, watuamuru tufanye nini, Ewe Mjumbe 
wa Aliaah?' Akajibu (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam): 
'Nendeni Sham."' 

"Siku ya Vita Vikuu (al-Malhamah), Mji wa Waislam utakuwa 
ni katika oasisi yenye rutuba kandokando ya Mji uitwao 
Damaskasi, na ni katika Miji bora kabisa ya Sham." 

"Siku ya Vita Vikuu (al-Malhamah), Mji wa Waislam utakuwa 
ni katika oasisi yenye rutuba, katika Mji unaojulikana kama 
Damaskasi. Ni mahala bora kabisa kwa Waislam Siku 
hiyo." l92] 


83 


[92]. Na hadithi (hii) ina bishara njema kwa Waumini kwamba 
Damaskas itarudi katika Utukutu wake na natasi ya Uongozi katika 
Ummah, ikiongoza Jihad katika njia ya Allaah, na Ushindi na 
Utawala, na hii itatokea - Karibuni au baadae - na kwamba Wingu 
Jeusi juu ya Damaskas na Sham linalooneshwa na Utawala huu wa 
Kikatiri wa kidunia karibuni litatoweka, na si mbali, bi idhniLlaah. 



"Kutakuwa na Hijrah baada ya Hijrah, na watu bora katika 
ardhi watakuwa wale wanaoifuata kwa karibu zaidi Hijrah ya 
ibrahlm." 

Mimi (Abu BasTr) nasema: Na Hijrah ya IbrahTm ilikuwa ni 
(Kwenda) Palestina, na maeneo yake yanayozunguka 
(Ya Karibu yake) ya nchi ya Sham. Na hadithi hii ni taraja kwa 
Watu wa Palestina kubaki na kuwa Imara katika ardhi ya 
Palestina, ambayo ilikuwa ndiyo matikio (Mwisho) ya Hijrah 
ya Ibrahim. 

"Kitovu cha miji/ardhi za Waumini ni Sham." [93] 

Mimi (Abu BasTr) nasema: Na lililobora kuliko kuishi MadTnah, 
Sham na maeneo mengine kama hayo, ni kubaki katika miji 
yenye Ribat na Jihad katika njia ya Allaah, na kutaka kwenda 
katika miji hiyo, bila kujali ni wapi mtu alipo. Hii ni kwa 
sababu imesimuliwa katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume 
(SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) kwamba amesema: “Ribat 
katika njia ya Allaah kwa siku moja ni Bora zaidi kuliko Dunia 
na vyote vilivyomo juu yake, na mahala padogo pa kuwekea 
Mjeledi wa Mmoja wenu katika Pepo ni bora kuliko Dunia na 
vilivyomo juu yake, na Safari moja anayotembea Mja katika 
Njia ya Allaah ni bora kuliko Dunia na vilivyomo juu yake." m 


84. 


[93] .Ahadith zote zilizotajwa kuhusu ubora wa Sham, zote ni Sahihi, 
na baadhi yao ziko katika SwahThayn. Nimechukua kutoka katika 
kitabu Fadha ilash-Sham waDimashcj Kilichopitiwa na Shaykh 
Muhammad Nasir ad-DTn al-AlbanT. Hivyo kutaka arejee katika 
kitabu hicho. 

[94] .al-BukharT (2892) 



Na Ribat ni kubaki katika Safu za Mbele katika maandalizi ya 
Mapambano (Vita) kati ya Waislam na Maadui, na ili 
kuwalinda na Kuwakinga Waislam dhidi yao (Maadui). 

"Ribat kwa mchana mmoja na/au usiku mmoja ni Bora kuliko 
Kufunga na Kuswali Usiku Mwezi Mzima, na atakapokufa 
huko (akiwa katika Ribat), ataendelea kulipwa kwa 'Amaii 
zake alizokuwa akizitenda, na atapelekewa Riziki yake 
(peponi) na atakingwa kutokana na Fattan (atahifadhika na 
fitnah ya Munkar na NakTr, wenye kuuliza maswali 
Kaburini) [95] 

"Kusimama saa Moja katika njia ya Allaah ni bora kuliko 
Kusimama katika Swala (kuswali) kwenye al-Ka'abah Usiku 
wa Laylatul Qadr ." [96] 

"Kufanya Ribat Siku moja katika njia ya Allaah ni bora kuliko 
Siku alfu moja (za 'Amali nzuri zilizofanywa) mahala 
pengine." [97[ Na katika riwaya ya Ibn Mas'ud "Mwenye 
kushiriki Ribat katika njia ya Allaah kwa Usiku mmoja, ni 
kama amefunga na Kuswali Usiku, usiku (nights) alfu 
moja." [9S] 

"Mtu kusimama katika Safu katika njia ya Allaah kwa 
(muda wa) saa moja kunampedeza zaidi Allaah kuliko 
'Ibaadah ya Miaka sitini." l99] 

85 


[95] .Muslim (3/1520) 

[96] . Ibn Hibban, na ameisahihisha al-Albanl katika s-Sahlh at-Targhlb wat- 
TarhTb (1223) 

[97] .at-TirmidhT na an-Nasa'l, na ameisahihisha al-AlbanT katika as-SahTh at- 

TarghTb wat-TarhTb (1224) 

[98] . ameisahihisha al-AlbanT katika Th at-TarghTb wat-Tar! (1224) 

[99] .al-Hakim na ameisahihisha al-AlbanT katika s-SahTh at-TarghTb wat- 
TarhTb (1303) 



Allaahu Akbar! Mtu kusimama kwenye safu kwa saa moja 
akijiandaa kwa Vita ambayo huenda hata isitokee ni bora 
mbele ya Allaah kuliko 'Ibaadah ya Miaka sitini! WaLlaahi ni 
Ujira Mkubwa sana... hakuna njia kwa wale wenyekubaki 
nyuma - bila kujali ni kiasi gani hutanya na wanaweza 
kutanya 'Ibaadah -ya kupata Ujira huu ijapo moja ya kumi ya 
darja au Ujira huu! 

Abu Hurayrah amesema kwamba (Mtume wa SwallaLlaahu 
'Alayhi wa Sallam) aliulizwa: " 'Ewe Mtume wa Allaah! Ni 
'amali gani inayolingana na Jihad katika njia ya Allaah?' 
Akajibu (SwallalLAAHU 'Alayhi wa Sallam): 'Hamtaiweza!' 
Hivyo, Maswahaba wakamkariria swali hilo mara mbili au 
tatu, ambapo aliwajibu: 'Hamtaiweza' Kisha akawaambia: 
'Mfano wa Mujahid katika njia ya Allaah ni kama aliyefunga 
Swawm na anaswali Usiku (Tahajjud) kwa kusoma Ayah za 
Allaah kwa Unyenyekevu, wala hachoki kufunga, na Kuswali 
mpaka Mujahid katika njia ya Allaah atakaporudi ." 11001 

Na Mu'adh bin Anas amesimulia kwamba mwanamke alikuja 
kwa Mtume (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam) na 
akamwambia: " 'Ewe Mjumbe wa Allaah! Mume wangu 
ameenda katika Vita (Amesafiri na Jeshi), na alikuwa akiswali 
kiasi kilekile alichoweza kuswali, na alikuwa akifanya sawa 
kwa sawa matendo yake (hapunguzi wala haongezi). 


86 


[lOOj.al-Bukhari (2785) na Muslim (1878) 



Hivyo, nijulishe mimi 'amali ambayo (nikiifanya) italingana na 
yake mpaka atakaporudi.' Mtume akamwambia: 'Je, waweza 
kuswali bila kukaa (upumzike), Kutunga bila kula (kutungua) 
na kumtaja Allaah bila kuchoka, mpaka atakaporudi?' 
Akajibu: 'Siwezi, Ewe Mjumbe wa Allaahl' (Mtume) Akasema: 
'Naapa kwa Yule ambaye Nafsi Yangu ipo Mikononi Mwake, 
hata ungeweza kufanya hivi, isingefikia hata moja ya kumi ya 
anachokifanya.'" [1011 

Nasema: Mwanamke Yuko MadTnah na Mume wake Yuko 
katika Safu za Mbele nje ya MadTnah! 

Hivyo, Hiki ni kionjo tu cha yaliyosimuliwa kuhusu ubora 
(Fadhila) wa kuwa katika ardhi ya Ribat na Jihad, na 
tulikusudia kutoa Mifano na Ukumbusho, na siyo kutoa 
orodha ndefu, kwani hili lingehitaji Mijaladi mingi. Tunataraji 
kutoka kwa Allaah Ta'ala - kwamba atusaidie katika 
kutengeneza mkusanyiko huo, kama msaada katika Jihad na 
MujahidTn, kwani Allaah ni Muweza wa Kutenda Alitakalo ! 11021 


87 


[101] . Ahmad na ameisahihisha al-AlbanT katika as-Sahlh at-Targh7b wat- 
TarhTb (1303) 

[102] .lmechukuliwa kutoka katika kitabu al-Hijrah Alasa /7 wa 

Ahkam 



